﻿Ym mis Mawrth 2015, ar ôl arwyddo cadoediad rhwng yr Wcrain a’r DPR, ymddiswyddodd yn wirfoddol fel Gweinidog Diogelwch y Wladwriaeth a dychwelodd i Rwsia.
Siaradodd yn onest ac yn emosiynol yn fywiog am fanylion anhysbys y rhyfel cudd rhwng gwasanaethau cudd-wybodaeth y DPR a'r Wcráin, yn ogystal ag am waith dyddiol y Gweinidog Diogelwch Gwladol yn ei lyfr.
 
Rhagymadrodd
– A yw hyn wir yn bosibl ei gyhoeddi?
- Pam ddim?
 
Ffordd Donbass
 
Dringo
- Edrychwch, mae'n edrych fel dyn gweddus, ond mae'n derfysgwr!
Edrychodd milwriaethwr bach, main o tua deugain, yn llygadu gyda gwên denau, ar Ddirprwy Brif Weinidog Prif Weinidog Gweriniaeth Pobl Donetsk yn y dyfodol, Vladimir Antyufeyev1, yn y cyfnos ar noson o haf, gan addasu gwn peiriant a oedd wedi llithro i ffwrdd. ysgwydd siaced berffaith wrth redeg o doiled gorsaf nwy ar ochr y ffordd i un o'r ceir. Mewn bywyd cyffredin, roedd Vladimir Yuryevich yn falch o'r ffaith na chymerodd arfau, gan awgrymu'n annelwig at rai amgylchiadau o'r gorffennol, ond roedd y tebygolrwydd y byddai gelyn yn cuddio neu ymladd uniongyrchol yn gwella ystumio'n gyflym. Yr oedd y golofn yn ymadael, a bu raid brysio.
Roedd llawer o bobl yn ein cyfarfod ar y ffin. Daeth Ravil2 gyda ni i Donetsk gyda'r erlynwyr, Zakharchenko3 gyda'r Oplotovites, a Khodakovsky4. Roedd yna nifer o gomandwyr llai. Yr oedd pawb yn aros am Alexander Borodai5, gyda'r hwn y cyrhaeddasom. Ni chyflwynodd neb ni. Mae rhai Muscovites, ac yn iawn.
O ganlyniad, nid oedd digon o geir, gan fod yn rhaid i'r rhai y cyrhaeddom ynddynt ddychwelyd, a throsglwyddwyd i rai lleol. Cafodd y diffoddwyr prysur eu gwthio i'r cabanau, pedwar o bobl yr un, yn y seddi cefn, a hyd yn oed yn y boncyffion. Roedd Oleg a minnau, fel gwesteion, yn eistedd un person yn unig yn seddi cefn y teithwyr. Gwnaeth y milwriaethwr, sy'n deall pobl weddus, yn sythu ei helmed llithro ac yn symud hen AK-47 o law i law yn gyson, sylwadau ar yr hyn oedd yn digwydd, yn eistedd wrth ymyl y gyrrwr oedrannus fflagmatig.
- Pam maen nhw'n chwarae o gwmpas yno! Anfonwch nhw i gloddio ffosydd!
Oddiwrtho ef y clywsom gyntaf yr ymadrodd siriol hwn, yr hwn oedd y pryd hyny â chynodiad bygythiol o arwyddocaol. Cloddio ffosydd. Roedd yn gosb gyffredinol. Anfonwyd troseddwyr a throseddwyr i'r rheng flaen i gloddio ffosydd. Roedd y digwyddiad hwn yn addo profiad bywyd cyfoethog a bywiog, ond nid bob amser yn hirhoedlog.
Gweinyddiaeth ranbarthol Donetsk ar ôl cael ei ddal gan wrthryfelwyr Donetsk
Y tair noson gyntaf yn Donetsk, nes i ni symud i'r "Capital Hotel" ar groesffordd strydoedd canolog Artem a Bogdan Khmelnitsky, bu'n rhaid i ni gysgu mewn tŷ preifat mawr, a rentodd Sasha Kofman gan rai busnes lleol. Cyn y rhyfel, roedd y tŷ yn buteindy drud, felly roedd rhai ymwelwyr o lywodraeth bresennol y DPR a senedd Novorossiya yn gyfarwydd â'r anerchiad. Roedd y tŷ yn urddasol ac yn anghyfleus ar gyfer gwersylla.
Erbyn i ni gyrraedd, roedd Oleg Tsarev hefyd wedi cyrraedd yno. Gan gymryd i ystyriaeth y ffaith bod Tsarev ar y pryd wedi'i restru fel Cadeirydd Senedd Novorossiya, a Kofman oedd ei ddirprwy cyntaf, penderfynwyd y safle. Ni fydd y sefyllfa hon yn para'n hir. Roedd eu osgordd yn byw gyda nhw yn y tŷ, felly nid oedd digon o le.
Gan nad oeddem wedi cael ein penodi'n swyddogol i'n swyddi eto ac yn cael ein gweld fel twristiaid Moscow arall a oedd wedi dod i wylio'r frwydr dros y Byd Rwsiaidd, gosodwyd Antyufeev, a oedd â holl arwyddion allanol pennaeth mawr, mewn ystafell uwch. . Roedd yn rhaid i Oleg a minnau gysgu yn y sawna ar hen soffa gul a bwrdd biliards. Roedd yr amser pan oedd cwsg, er mewn sawna stwfflyd ac anghyfforddus yn yr islawr, yn fwy heddychlon nag mewn ystafell fawr o dan y to, newydd ddod. Nid oedd y ddinas wedi'i tharo'n barhaus yn barhaus.
Ar y pedwerydd dydd o fy arhosiad yn Donetsk, euthum i'r deml. Roedd Eglwys Gadeiriol Sanctaidd y Gweddnewidiad, sydd wedi'i lleoli gyferbyn â Gwesty Stolichny, a ddaeth yn gartref i Boroday cyntaf ac yna Alexander Zakharchenko, am amser hir, yn un o uchafbwyntiau Donetsk. Teml hardd a llym, wedi'i haddurno y tu mewn ag eiconostases mawreddog, oedd balchder y ddinas. Yn y dyfodol, byddaf yn treulio llawer o amser yn cerdded yn y parc o'i gwmpas ac yn siarad ag ymgeiswyr ar gyfer gwasanaeth yn y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
O flaen y fynedfa i'r deml roedd hysbysiad traddodiadol: “Ni chaniateir arfau.” Roedd gwybodaeth bod cenedlaetholwyr yn un o'r aneddiadau a adawyd gan Strelkov wedi saethu milisia yn gweddïo yn y deml, a oedd yn creu nerfusrwydd o amgylch y defodau.
Ond roedd yr eglwys yn braf ac yn dawel.
Gweddnewidiad Sanctaidd Eglwys Gadeiriol Donetsk, y ddinas ar ôl ergyd arall Wcrain
Mae bywyd bob dydd prysur wedi dechrau, pan fydd y diwrnod yn mynd heibio'r mis o ran disgleirdeb, cyfoeth a chynnwys. Roedd y prysurdeb cyson ar unfed llawr ar ddeg Gweinyddiaeth Talaith Ranbarthol Donetsk yn cyfateb yn uniongyrchol i amserlen anwastad Borodai. Gallech gyrraedd yr unfed ar ddeg naill ai drwy elevator cyffredin, a oedd yn mynd i'r degfed, lle roedd yn rhaid ichi ddringo'r grisiau o hyd, neu drwy elevator ar wahân, yr oedd yr allweddi magnetig yn cael eu dal gan aelodau Cyngor y Gweinidogion a sawl un. yn enwedig rhai y gellir ymddiried ynddynt. Derbyniais fy allwedd wythnos ar ôl cyrraedd. Fe'i cedwir er cof am y dyddiau hyn.
Bryd hynny, roedd yna bob amser lawer o weithredwyr ar ddyletswydd wrth fynedfa'r adeilad. Roedd pobl yn dangos agwedd benderfynol. Roedd pebyll yn cael eu sefydlu'n gyson, lle roedd cofrestriad yn cael ei wneud ar gyfer gwahanol unedau o'r milisia. Roedd pabell Undeb Cyn-filwyr Donbass "Berkut" (SVD "Berkut"), sy'n cynnwys pensiynwyr yn bennaf a gweithwyr cyrff materion mewnol lleol, yn sefyll allan yn amlwg. Ar ôl amser penodol, bydd y strwythur hwn yn cael ei ddiddymu, gan fod unedau heddlu annibynnol mewn amodau rhyfel yn aneffeithiol. Bob nos roedd gorymdaith grefyddol o amgylch Gweinyddiaeth Ranbarthol y Wladwriaeth.
Roedd bron pob un o'r ystafelloedd y tu mewn yn dangos olion ymosodiadau, brwydrau a dyddiau dyletswydd nifer fawr o bobl. Roedd rhai lloriau yn byw eu bywydau eu hunain, ar wahân i eraill - gyda'u rheolwyr, eu hasedau a'u diddordebau eu hunain. Y mwyaf annatod a pharchus oedd y bloc a neilltuwyd i Oleg Tsarev.
Er mwyn mynd i mewn i goridorau a swyddfeydd unigol, bu'n rhaid i un oresgyn y rwbel o sbwriel, dodrefn, lloriau metel wedi'u weldio ar frys ac amddiffynfeydd, a barricades a ffurfiwyd yn anhrefnus ar bob llawr yn ystod yr amser y cafodd yr adeilad ei ddal gan wrthryfelwyr Donetsk. Y peth cyntaf a wnaeth Vladimir Antyufeev oedd penodi pennaeth cyffredinol i'r adeilad, penodi tîm i ddatgymalu'r "stablau Augean" a datgloi'r lloches bom sydd wedi'i leoli yn yr islawr.
Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach roedd yna reswm i edrych arno. Roedd Bereza a minnau mewn ystafell gyfarfod fawr, ac roedd un o'i drysau'n arwain at dderbynfa Boroday. Roedd ganddi fwrdd hirgrwn mawr lle cynhaliwyd cyfarfodydd Cabinet a chynadleddau i'r wasg. Tra roedd y neuadd yn wag, fe wnaethon ni ei ddefnyddio i siarad â phobl o ddiddordeb i ni. Ar ryw adeg, fe agorodd y drws o'r dderbynfa yn sydyn, a bu bron i Antyufeyev redeg i mewn i'r ystafell gyda cham cyflym. Cydiodd yn ei siaced, a oedd yn hongian ar gefn y gadair, a neidiodd allan, yn gyflym gan ddweud rhywbeth wrthym ar y ffordd allan. Ni chlywais y geiriau a gofynnais i Oleg beth ydoedd. Dywedodd Oleg y byddent yn ein bomio â Pwynt U nawr. Fel y digwyddodd yn ddiweddarach, daeth gwybodaeth o'r post gorchymyn yn Krasnodon y byddai adeilad gweinyddiaeth y wladwriaeth bellach yn cael ei daro gan “Point U”6.
Yn islawr lloches bom, Gweinyddiaeth Talaith Ranbarthol Donetsk, Mehefin 10, 2014.
Pan adawon ni'r neuadd, gwelsom fod yr holl dorf brith o bobl ar y lloriau uchaf yn mynd i lawr y grisiau. Roedd Vladimir Yuryevich eisoes yn rhywle yn y pellter, yn prysur wneud ei ffordd trwy'r sifiliaid, gan ddweud bod angen iddo weld y Prif Weinidog. Roedd yn anghyfleus rywsut i Oleg a minnau ei ddilyn, oherwydd rhag ofn y byddai ergyd roedd pobl y tu ôl i ni. Felly, caewyd y golofn, gan gyflymu'r rhai oedd ar ei hôl hi, ac ar bob llawr fe wnaethom neidio i'r coridorau a nifer o swyddfeydd cyfagos, gan fynnu'n uchel i fynd i lawr. Roedd y gwersyll cyfan yma’n symud i lawr yn weddol araf, ac mae’n amlwg pe bai “Point U” yn cyrraedd go iawn, yna doedd dim siawns gyda ni.
Wedi cyrraedd y trydydd llawr, gwelsom fod y dyrfa wedi peidio. Yma roedd hi eisoes yn bosibl gwneud ein ffordd ymlaen, i Antyufeyev, lle daeth yn amlwg bod y darn, wedi'i ddatgymalu mor ofalus ar orchymyn Vladimir Yuryevich, yn ffinio â drws enfawr y lloches bom, wedi'i gloi ag allwedd gan y cadlywydd sy'n wedi gadael i ginio. Sefasom am tua phymtheg mynyd tra yr edrychem am y cadlywydd, yr hwn oedd yn cael cinio gerllaw, a myned i mewn i'r lloches. Eisteddom a mynd ein ffyrdd ar wahân. Rydym yn parhau i weithio.
I. Strelkov ac M. Reginskaya
Roedd yr Ysgrifennydd Elena Ivanovna Filippova a'i hamnewidiad ifanc, smart Tanya yn torri brechdanau yn rheolaidd, a oedd yn cynnwys byrbrydau yn ystod cyfarfodydd a sgyrsiau yn ystafell egwyl swyddfa'r prif weinidog. Weithiau cawsant eu helpu gan ysgrifennydd cynorthwy-ydd Boroday Sergei Kavtaradze, Miroslava Reginskaya, a fyddai'n dod yn wraig i Weinidog Amddiffyn DPR Igor Strelkov (Girkin)7.
Fodd bynnag, ni wnaethom dreulio llawer o amser gyda Boroday; gwahanodd Oleg a minnau, dechreuodd astudio'r sefyllfa a chwilio am bobl addas. Roedd yn chwiliad tragwyddol, a ddisgrifiwyd mor ffigurol gan y Strugatskys yn “Burdened with Evil.” Mae gwaith wedi dechrau. Am y tro, o dan enwau confensiynol, cawsom ein rhestru fel cynghorwyr i'r Prif Weinidog.
 
Cam wrth gam
Pennu dadleoliad
Trodd at gyfadeilad adeiladau adran Donetsk SBU, a fu gynt yn un o brif wrthrychau dicter poblogaidd ac ymosodiadau dilynol, i gael eu meddiannu gan Strelkov erbyn inni gyrraedd. Roedd yn amhosibl ei ddefnyddio o dan y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol o'r DPR, er gwaethaf penderfyniad ffurfiol Cabinet y Gweinidogion8, am sawl rheswm.
Yn gyntaf, cafodd yr adeilad ei ddifrodi'n sylweddol yn ystod digwyddiadau chwyldroadol Mawrth-Ebrill 2014, er gwaethaf y gwaith adnewyddu ar raddfa fawr a wnaed yn llythrennol cyn i'r digwyddiadau ddechrau. Yn ddiweddarach, bydd cyn-swyddog gwasanaeth logisteg yr SBU, Alexander Podkopaev, a gafodd ei recriwtio gennyf i, yn cwyno'n chwerw am yr atgyweiriad hwn, y bu'n ymwneud yn uniongyrchol ag ef.
Yn ail, sefydlodd Strelkov, a symudodd i'r ddinas cyn i ni gyrraedd, ei bencadlys yno. Nid oedd nerth na chyfle i'w droi allan. Nid oedd angen. Mae rhyfel yn bwysicach. Yn ogystal â hyn i gyd, roedd rhan o'r eiddo wedi'i gyfarparu fel celloedd cadw dros dro, lle bydd yr heddlu milwrol yn cael eu lleoli yn y dyfodol.
Y fynedfa ganolog i adeilad yr adran Donetsk SBU ar ôl ei ddal gan y gwrthryfelwyr Donetsk
Ymhlith yr adeiladau roedd sawl adeilad a oedd wedi'u diogelu'n weddol dda rhag ymosodiadau o'r awyr a sielio magnelau. Ymsefydlodd Strelkov yn un o'r rhain, sef hen adeilad cyfathrebu arbennig gweithredol. Nid oedd yr adeilad wedi cael ei adnewyddu'n raenus ar y bloc gweinyddol newydd, ond oherwydd eu lleoliad roeddent yn eithaf diogel rhag cael eu saethu. Gerllaw roedd adeiladu prif adran “K” yr SBU, gan arbenigo yn y frwydr yn erbyn llygredd a throseddau trefniadol. Ymgartrefodd Pavel Gubarev yno yn symbolaidd.
Yr oedd rheol y cryf mewn effaith yn y ddinas, ac nid oedd angen ond dod yn gryf. Roedd yn rhaid cronni adnoddau. Felly, trwy gytundeb ag Oleg Bereza9, roedd y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR wedi'i leoli am y mis a hanner cyntaf yn adain adeilad Adran Materion Mewnol rhanbarth Donetsk, a ddaeth yn lleoliad o Orffennaf 17. cyfarpar canolog y Weinyddiaeth Materion Mewnol y DPR. O ystyried y sefyllfa anodd, roedd hyn yn ei gwneud hi'n bosibl cefnogi ein gilydd pe bai unrhyw waethygiad.
Rwy’n derbyn y safbwynt
Ar 17 Gorffennaf, 2014, ar ôl astudiaeth bythefnos o'r sefyllfa, cefais fy nghymeradwyo fel Gweinidog Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, ar ôl gweithio ers peth amser yn flaenorol fel cynghorydd diogelwch y Prif Weinidog ac yna fel gweinidog dros dro. Y diwrnod hwn yw dyddiad swyddogol creu'r DPR MGB10.
Erbyn i'r weinidogaeth gael ei chyhoeddi, roedd yn cynrychioli nifer y personél yn ôl y rhestr - un uned ym mherson y Gweinidog Diogelwch Gwladol, adnoddau materol y weinidogaeth ar ffurf sêl newydd yr MGB ac a archddyfarniad a gyhoeddwyd ar greu'r adran. Nid oedd gennyf gydweithwyr yn ymweld nac unrhyw adnoddau.
Credai rhai fod yr MGB yn bodoli o'm blaen i, ond nid felly y mae. Y ffaith yw na lwyddodd Alexander Khodakovsky, a benodwyd yn flaenorol yn bennaeth naill ai'r Gwasanaeth neu Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR (galwyd yr adran yn wahanol mewn gwahanol ddogfennau), i greu'r MGB am reswm cwbl weriniaethol. Dechreuodd gelyniaeth ar raddfa fawr, a daeth ail ymgnawdoliad Khodakovsky ar ffurf cadlywydd y bataliwn, ac wedi hynny brigâd Vostok, yn flaenllaw. Yn ôl pob tebyg, yn yr amodau hynny roedd hyn yn wir, oherwydd heb amddiffynwyr ar y rheng flaen ni ellid sôn am unrhyw adeilad gwladol. Nid yn unig y crëwyd yr adran mewn gwirionedd, ond hefyd yn gyfreithiol - nid oedd unrhyw benderfyniadau ar ffurfio'r MGB a'i statws cyfreithiol. Yr unig beth a gafodd y diffoddwyr “Vostok” oedd cardiau wedi'u lamineiddio wedi'u hargraffu gyda'r arysgrif “MGB DPR Battalion “Vostok” ”, a ddefnyddiwyd ganddynt ar gyfer parchusrwydd.
Khodakovsky
Cymerodd Alexander Khodakovsky ei ddiswyddiad a fy apwyntiad yn boenus. Cyfarfuom ag ef yn ystafell lolfa swyddfa'r prif weinidog. Gan beidio â thalu sylw i'n cwestiynau a pheidio â deall mewn gwirionedd pwy oeddem ni, dechreuodd Alexander Sergeevich ddweud ei fersiwn ef o'r hyn a ddigwyddodd ar Fai 26 ym maes awyr Donetsk11. Roedd yn amlwg bod y digwyddiadau hyn yn boenus iddo ac yn effeithio'n ddifrifol ar ei fyd-olwg.
Alexander Khodakovsky, cadlywydd brigâd Vostok
Dechreuodd Antyufeyev gyfathrebu ag ef, a mynnodd fod Oleg a minnau'n gadael. Yr oedd yn hyderus y gallai ei wasgu â nerth ei awdurdod. Ac efe a miscalculated. Ar ôl archwilio Khodakovsky yn drawiadol ar ei lwybr mewn bywyd a dweud sut y byddai nawr yn gweithio o dan ei arweinyddiaeth, datganodd Vladimir Yuryevich, gydag aer enillydd: "Yfory rydw i'n mynd i gymryd rheolaeth o'r Vostok." Ni ddaw yfory byth.
Yn dilyn hynny, bydd yn gwneud yr un camgymeriad mewn sgwrs â chomander Gorlovka Igor Bezler12. Ar ôl ei alw ar y ffôn am fater di-nod a heb fod yn gyfarwydd ag ef, yn syml, fe'i hanfonwyd gan Bezler i leoedd a oedd yn hysbys i bawb.
Canlyniad dicter Khodakovsky, a fydd wedyn yn dweud yn chwerw: “Fe wnes i ddod â nhw o’r ffin fy hun,” fydd ei wrthwynebiad gwrthun dros dro i’r weriniaeth. Gan ei fod mewn cyflwr o gydlyniad milwrol arferol, gan gyflawni'r tasgau a roddwyd iddo, bydd yn caniatáu iddo'i hun wneud datganiadau am y DPR yn gyhoeddus, a fydd yn ddiweddarach yn costio'n ddrud iddo.
Ym mis Awst, bu'n rhaid i mi aros yn Rwsia am beth amser ar faterion gwaith. Dyna pryd y daeth y gwrthdaro rhwng Antyufeev, a dramgwyddwyd gan Khodakovsky, a Khodakovsky, a dramgwyddwyd gan Antyufeev, ar ffurf llym.
Gan ddefnyddio sail yr MGB yr oeddwn newydd ei greu, bydd Antyufeyev yn gorchymyn fy ngweithwyr i arestio sawl diffoddwr Vostok a oedd yn torri cynhwysedd un o'r mentrau yn fetel sgrap. Bydd y ffaith bod eu cystadleuwyr yn y diwydiant hwn wedi'u cadw yn y ddalfa yn ychwanegu at hynodrwydd y stori. O ganlyniad, bydd "Vostok", ar orchymyn Khodakovsky, yn amgylchynu sylfaen Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR, lle, ar orchymyn Vladimir Antyufeev, y cadwyd yr arestiwyd, bydd yn addasu'r offer ac yn tanio sawl ergyd o Zushka13.
Roedd yn rhaid i mi ddatrys y problemau hyn ar ôl dychwelyd i Donetsk. Yn raddol, gwastatodd y berthynas ag Alexander Khodakovsky a daeth yn gadarnhaol. Trodd allan i fod yn ddiddorol cyfathrebu ag ef. Darllenodd Alexander Sergeevich lawer, gan amsugno gwybodaeth ac ystyron fel sbwng.
Teimlai fel rhyw fath o farchog mynachaidd yn y byd. Dylanwadwyd ar yr hunan-adnabyddiaeth hon gan raddau uchel o ymglymiad ysbrydol a chrefyddol. Roedd y cymeriad hwn yn gymysgedd rhyfedd o filwr lluoedd arbennig a deallusol mireinio, ac nid oedd ef ei hun yn canolbwyntio ar y gydran pŵer. Rhaid dweud ei fod yn gymysgedd ddiddorol, a arweiniodd, fodd bynnag, at adweithiau aflinol i broblemau ac at fyfyrio.
Mewn bywyd cymdeithasol-wleidyddol, cafodd hyn ei luosi â phenodoldeb traddodiadol meddylfryd gwleidyddion Wcreineg, a’i hanfod yw chwilio’n gyson am ganolfannau pŵer amgen ac ymdrechion i “osod betiau a dod o hyd i fynedfeydd.” Ni allai ddeall o hyd y gallai “bodau nefol,” yn nhraddodiadau gorau mytholeg Roegaidd, yn y system bŵer newydd, feddu ar y sbectrwm cyfan o nwydau a chael perthnasoedd cymhleth â'i gilydd, ond rheol rheolaeth yn unig dros y rhai a ymddiriedwyd. arsylwyd yr ardal yn llym. Gan fod ei symudiadau yn gwrth-ddweud yn uniongyrchol y duedd fodern Rwsiaidd o “un plot - un perchennog,” dyma a arweiniodd yn y pen draw ar y foment honno at wrthod Alexander Khodakovsky fel arweinydd posibl y weriniaeth yn gyntaf, ac yn ddiweddarach i’w wasgu allan o’r wladwriaeth. pensaernïaeth yn cael ei hadeiladu, er gwaethaf rhinweddau amlwg.
Am gyfnod hir, ni allai Khodakovsky gael ei hun yn y system gydlynu DPR. Un o nodau geni ei gyfranogiad yn y prosesau oedd y frwydr gyntaf dros faes awyr Donetsk.
 
Maes awyr fel symbol o ryfel
Roedd brwydrau maes awyr Donetsk yn ddarlun byw o wiriondeb cyffredinol y gwrthdaro milwrol cyfan. Roedd yn ymddangos eu bod yn canolbwyntio ac yn adlewyrchu'r newid yn y sefyllfa.
Fe ddechreuon nhw gyda digwyddiadau adnabyddus Mai 26, 2014. Roedd y diwrnod hwn yn drobwynt i bopeth oedd yn digwydd yn yr Wcrain a Donbass. Y diwrnod cynt, ar Fai 25, cynhaliwyd etholiadau arlywyddol cynnar, a gafodd eu gwthio mor weithredol gan y gymuned Orllewinol, yn groes i Gyfansoddiad Wcráin.
Mae'r Gorllewin felly cyfreithloni y anghyfreithlon Kiev llywodraeth, a oedd yn y pen draw yn derbyn carte blanche a map ffordd. Hwn oedd y Rubicon, ac y tu hwnt i hynny roedd y prif amod ar gyfer goroesiad yr arweinyddiaeth Wcreineg newydd yn cael ei bennu gan bolisi gwrth-Rwsia hynod ymosodol. Yn eu tro, ar gyfer lluoedd diogelwch yr Wcrain, daeth yr hyn a ddigwyddodd yn sail i adeiladu o dan faneri'r llywodraeth newydd.
Alexander Zakharchenko yn rhoi cyfweliad ger maes awyr Donetsk cyn i gyrff paratroopers Wcrain gael eu trosglwyddo i gynrychiolwyr yr Wcráin. Ar yr adeg hon, mae saethu magnelau enfawr yn dechrau o ochr yr Wcrain, rhybudd ymlaen llaw.
Pam y datblygodd y sefyllfa yn y maes awyr yn ôl senario drasig y diwrnod hwnnw?
Y ffaith yw, i lawer o gyfranogwyr yn y digwyddiadau, yr enghraifft flaenoriaeth a mwyaf dymunol oedd Crimea. Un o faneri mwyaf poblogaidd y cyfnod hwnnw oedd “Donbass. Crimea. Rwsia". A phrif nodwedd y “Gwanwyn Crimea” oedd ei ddiffyg gwaed. Cymerwyd unedau ac awdurdodau milwrol dan reolaeth gan ddefnyddio'r opsiwn heddychlon. Ac yn Donbass fe wnaethon nhw geisio dilyn yr un llwybr i ddechrau. Roedd yn sifiliaid a safai o flaen offer milwrol Lluoedd Arfog Wcrain14. A dyma’n union y siaradodd Arlywydd Rwsia amdano yn ei araith enwog15. Roedd pob rheswm i obeithio am y fath ddatblygiad o ddigwyddiadau.
Mae personél milwrol a ddaliwyd gan yr Wcrain yn cario eirch gyda chyrff eu cyd-filwyr, sy'n cael eu trosglwyddo i ochr yr Wcrain. Bydd rhai o'r carcharorion hyn ar yr un diwrnod, trwy benderfyniad Alexander Zakharchenko, heb unrhyw amodau, yn cael eu trosglwyddo i'w rhieni dan warant na fyddant yn ymladd mwyach
Oni bai am frathiad llwyr y gelyn, na chymerwyd i ystyriaeth lawn. Mae'n annerbyniol i berson arferol saethu at fenywod a phlant. Mae'n annerbyniol tanio magnelau a thanciau mewn ysgolion, ysbytai, eglwysi ac ysbytai mamolaeth. Mae'r milwr yn deall bod yn rhaid iddo ymladd â byddin y gelyn, ac nid â'i bobl ei hun.
Yn yr Wcráin mae'n troi allan yn wahanol. Pasiwyd pob ffin yn gyflym. Roedd y dryswch yn eu pennau, propaganda cyffredinol, cynghorwyr y Gorllewin a bacchanalia goddefgarwch yn gyflym wedi caniatáu i Kyiv droi “ffenestri Owrtyn” i’r cyfeiriad cywir.
Cyrnol Lluoedd Arfog Wcrain, y trosglwyddwyd iddo gyrff paratroopers Wcrain a fu farw yn y maes awyr
Ym mis Ionawr 2015, bu’n rhaid i mi siarad ag un o’r carcharorion Wcreineg enwocaf, rheolwr bataliwn yr hyn a elwir yn “cyborgs Wcreineg”16 o 90fed bataliwn awyr yr 81ain frigâd awyr o luoedd arfog yr Wcrain Oleg Kuzminykh, a hefyd wedi cymryd rhan yn y frwydr am y maes awyr ar Fai 26, 2014. Dangosodd y dyn solet hwn o Zhytomyr wyrthiau zombification yn syml. Diolch i forthwylio cyson propaganda gwladwriaeth Wcrain, roedd yn gwbl argyhoeddedig ein bod yn saethu at ein hunain.
Fe'i gwahoddais i ddisgrifio'r dechnoleg hunan-dân, gan gynnwys ystyried data balistig y magnelau a ddefnyddiwyd gennym, a ddylai yn y sefyllfa hon fod wedi'u lleoli ymhell i ffwrdd mewn swyddi Wcrain. Ni ddaeth o hyd i unrhyw beth i'w ateb, dim ond yn drysu yn y fersiynau gwych o rai datblygiadau magnelau Rwsiaidd datblygedig arbennig.
Y diwrnod ar ôl y sgwrs hon gyda'r Kuzmins, y bwriad oedd trosglwyddo i'r gelyn nifer o gyrff paratroopers Wcrain a fu farw ym maes awyr Donetsk. Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn oherwydd iddynt ymladd ag urddas a chanfod eu hunain dan fygythiad cipio, fe chwythasant eu hunain â grenâd. Yn erbyn cefndir diraddiad cyffredinol byddin yr Wcrain, roedd gweithred wrywaidd o'r fath yn haeddu parch. Gwrthododd cyrnol o Staff Cyffredinol Wcreineg a gyrhaeddodd i drefnu derbyniad y cyrff yn bendant i fynd â nhw i ffwrdd pe bai'r broses yn cael ei ffilmio gan gamerâu teledu, gyda'r geiriau "os felly, yna gwnewch yr hyn yr ydych ei eisiau gyda'r cyrff." Ond yn y diwedd fe ddaethon nhw o hyd i gyfaddawd.
Felly dyma hi. Ar y diwrnod hwn, ar fore Ionawr 22, 2015, taniodd y fyddin Wcreineg yn ardal Bosse yn Donetsk. Roeddent yn anelu at ffatri Dongormash, lle'r oedd offer y milisia yn cael ei atgyweirio.
Mewn cysylltiad â hyn, roedd y planhigyn yn cael ei gragen yn rheolaidd. Ond oherwydd hyfforddiant gwael y magnelwyr a thraul y drylliau a ddefnyddiwyd, roedd y cregyn yn aml yn hedfan heibio, fel y digwyddodd y tro hwnnw.
Safle saethu magnelau gan filwyr Wcrain yn ardal Bosse yn Donetsk
Fe darodd y foli arhosfan trafnidiaeth gyhoeddus ger y ffatri, bws troli a char oedd yn gyrru i fyny ato. Lladdwyd tua phymtheg o bobl, clwyfwyd llawer, rhwygodd y don chwyth oddi ar aelodau ac achosi cyfergydion difrifol. Roedd pobl yn mynd i weithio, felly roedd y cludiant yn orlawn. Roedd Oleg Bereza a minnau bryd hynny yn ardal y maes awyr, yn aros i gyrff milwyr Wcrain gael eu trosglwyddo. Un o'r dioddefwyr oedd isradd Oleg, merch ifanc y cafodd ei choes ei chwythu i ffwrdd. Aethon ni yno gyda Zakharchenko. Roedd golygfa'r drasiedi'n edrych yn ofnadwy. Darnau, eitemau cartref, darnau o gyrff dynol o bobl sy'n mynd heibio ar hap, gwifrau trolïau bws yn hongian, esgid gwaedlyd rhywun, sothach wedi'i wasgaru o ganiau sbwriel wedi'u dymchwel, wedi'i baentio â thasgau o waed, yn sobbing perthnasau, cyflwr sioc y goroeswyr. Ar ôl edrych o gwmpas a siarad â thrigolion lleol, gorchmynnodd Zakharchenko i Oleg Kuzmins ddod yno hefyd. Heb unrhyw nodau arbennig. Roedd eisiau iddo weld â'i lygaid ei hun beth roedd ei gydweithwyr yn ei wneud.
Sylweddolais gymaint y cyffyrddodd y sefyllfa â Zakharchenko pan gyrhaeddais y ganolfan gydag ef yn ddiweddarach. Wrth fynd i mewn i'w swyddfa heb guro, gwelais ei fod yn crio â'i ben yn ei ddwylo. Roedd y rhain yn ddagrau gwrywaidd normal o ddyn yn profi poen dynol annioddefol a chwerwder. Ceisiodd rannu'r teimlad hwn gyda'r Kuzmins.
Cadlywydd bataliwn yr hyn a elwir yn “cyborgs Wcreineg” o 90fed bataliwn awyr yr 81ain frigâd awyr o luoedd arfog yr Wcráin Oleg Kuzminykh ar safle sielio ardal Bosse yn Donetsk gan fyddin yr Wcrain, a laddodd a nifer fawr o sifiliaid
Ond ni chafodd y paratrooper o Wcrain ei argyhoeddi gan unrhyw beth; parhaodd i fynnu “nad ydym yn rhydd.” Ymatebodd braidd yn ddifater i farwolaethau trigolion Donetsk. Pan ofynnais gwestiwn iddo am feini prawf rhyddid, dywedodd Kuzminykh yn gwbl ddiffuant, er mwyn bod yn rhydd, bod angen i chi allu gwylio teledu Wcrain. Roedd ei ymwybyddiaeth gyfan yn cynnwys ystrydebau ideolegol Wcreineg cyntefig. Yn ddiweddarach, wedi'i ryddhau o gaethiwed mewn cyfnewidfa, bydd Kuzminykh yn datgan ein bod ni hefyd wedi tanio at Bosse ein hunain at rai dibenion propaganda, ac wedi trefnu ei gyfarfod â'r bobl leol rywsut. Felly roedd graddau diraddiad moesol y bobl hyn, wedi'u caboli gan bropaganda, yn afresymol.
Felly, ni weithiodd y gobaith o reoli maes awyr Donetsk yn heddychlon. Ymlacio arweinwyr yr ymgyrch ac, o ganlyniad, y milisia a’r gwirfoddolwyr nad oeddent wedi paratoi’n ddigonol ar gyfer y gwrthdaro, sy’n gallu esbonio’r drasiedi’n rhannol.
Nid oedd diffoddwyr eithaf cymwys â phrofiad ymladd yn disgwyl saethwyr, hofrenyddion a brwydr lawn, ac ni chafodd eu hymagwedd ei hun ei gweithio allan. Yn gyffredinol, nid oedd hyd yn oed y “bobl gwrtais” yn y Crimea yn disgwyl iddi fod yn frwydr lawn. Mae sefyllfa wedi codi y mae milwyr y lluoedd arbennig “GRU” yn ei nodweddu gyda’r fformiwla “Os ydych chi’n paratoi ar gyfer rhyfel, byddwch chi bob amser yn gorymdeithio. Os ydych chi'n paratoi ar gyfer parêd, yna rydych chi wedi'ch sgriwio." Roedd hyn, yn gyntaf oll, yn ymwneud â pharatoi'r ymosodiad. Mae'n symbolaidd, ychydig cyn y frwydr yn y maes awyr, bod y milisia wedi cymryd rhan mewn gorymdaith a gynhaliwyd yng nghanol Donetsk.
Wrth gwrs, nid oes gan y stori hon yr atebion i gyd (er bod rhai). Atebion i gwestiynau ynghylch pam y gorchmynnwyd yr ymosodiad mor frysiog. Pam, ar ôl ennill mewn gwirionedd, na chryfhaodd y gelyn ac ni lansiodd ymosodiad ar y ddinas. Pam y dechreuodd wrthsefyll mor annisgwyl a chynddeiriog, er nad oedd erioed wedi ymladd mor daer yn unman cyn yr ymosodiad nac ers peth amser? Beth oedd tasgau gwirioneddol y grŵp a anfonwyd i ymosod ar y maes awyr, pwy newidiodd y nod gwreiddiol a pham. Mae gan bopeth ei amser.
O'r eiliad honno ymlaen, enillodd Alexander Khodakovsky, fel trefnydd yr ymosodiad aflwyddiannus, enw drwg oherwydd cynllunio gwael ymddangosiadol y frwydr yn y maes awyr, er nad oedd y frwydr wedi'i chynllunio yno.
Bydd y gogoniant hwn yn cael ei wella gan yr ymosodiad aflwyddiannus ar bwynt gwirio ffin Marinovka ar Fehefin 5-6. Ac mae hyn er gwaethaf y ffaith y bydd Strelkov, mewn llai na mis a hanner, yn lansio ymosodiad aflwyddiannus arall ar Marinovka, a fydd yn arwain at anafusion ymhlith y milisia, gan ragori'n gronnol ar y colledion yn ystod stormio'r maes awyr ac yn ystod yr ymosodiad blaenorol ar Marinovka gan Khodakovsky. Yn syml, ni fydd pobl yn y gofod gwybodaeth yn talu sylw i hyn. Dyma'r frwydr gyntaf dros faes awyr Donetsk a fydd yn swnio'n gryfaf yn y cyfryngau.
Roedd gwrthdaro pellach dros y maes awyr o natur ddefodol. Mewn modd swrth, roedd ymladdwyr o Vostok, y Pwyllgor Arbennig, Oplot, Cossacks ac unedau llai eraill yn saethu yno. Roedd hwn yn adeg pan nad oedd bron dim yn cael ei ddal gan luoedd milwrol yn unig a chafodd tactegau milisia eu lleihau bron yn gyfan gwbl i weithredoedd amddiffynnol.
Ar ôl i Strelkov gyrraedd Donetsk, fe ymddiriedodd warchodaeth y maes awyr i'w ddirprwy am gudd-wybodaeth Khmury17 gyda'r geiriau:
– Mae dyled ar Sergei Nikolaevich am beidio â chymryd maes awyr Kramatorsk. Bydd yn ad-dalu'r ddyled hon.
Trefnodd Gloomy y gwaith yn y maes awyr yn ôl y dull o “gyda lluoedd bach byddwn yn dinistrio’r maes awyr, ac yna, pan fydd yn ymlacio ac yn penderfynu mai dim ond yn gallu gwneud hyn y gallwn, byddwn yn taro’r gelyn yn rymus ac yn annisgwyl.”
Ar yr un pryd, yr oedd gwybodaeth yn cael ei lleisio yn rheolaidd, yr hwn, fel y mae yn eglur yn awr, oedd o natur chwedlonol. Ynglŷn â darnau tanddaearol enfawr y mae tanciau'r gelyn yn gyrru allan, yn saethu yn ôl ac yn gadael trwyddynt. Ynglŷn â caches o bethau gwerthfawr ac archifau Yanukovych ac oligarchs eraill, y mae grwpiau arbennig dirgel o PMCs y Gorllewin yn chwilio amdanynt ac yn cael eu diogelu yn y maes awyr18, am gyflenwadau a bwledi sy'n cael eu gollwng yn rheolaidd gan yr awyr, ac ati. Defnyddiwyd cyfathrebiadau yno, wrth gwrs, gan y gelyn, ond nid o gwbl cyffelyb a adroddwyd.
Gan gymryd i ystyriaeth y ffaith bod Strelkov yn cynnwys grwpiau Khmury yn gyson i gyfeiriadau eraill, ac nad oedd unrhyw gynllunio milwrol fel y cyfryw, nid oedd yn bosibl taro'n rymus, ac ni chafodd y maes awyr ei adennill.
Collwyd yr amser i ddal yr harbwr awyr yn gyflym. Yn dilyn hynny, dechreuodd y gelyn yn fwy a mwy gweithredol i ddatblygu ardaloedd mawr o'r maes awyr, cam wrth gam adeiladu peirianneg strwythurau amddiffynnol yn y terfynellau hen a newydd, arfogi amddiffynfeydd, a thiriogaeth y porthladd ei hun, oherwydd brwydrau lleoliad cyson, troi'n allanol o DAP ( maes awyr Donetsk ) i mewn i OC ( maes awyr Donetsk ) gyda chynnwys mwy cyflawn o'r gair sanctaidd hwn.
Yn y cwymp, penderfynodd Bereza a minnau weld â'n llygaid ein hunain beth oedd yn digwydd yno mewn gwirionedd. Ar ôl gwisgo a chyfarparu ein hunain yn briodol, gan glymu rhwymynnau gwyn ar y “mountas” fel arwydd o berthyn i'r milisia, aethom i'r “naw” - adeilad naw stori yn Vzletnaya, 11a, sy'n gyfarwydd i unrhyw un a oedd wedi bod yn hwnnw. ardal dan gragen yn gyson. Roedd y tŷ wedi'i leoli ar gyrion y fynedfa i'r maes awyr, yn gwasanaethu fel pencadlys yr unedau Givi a Motorola ac roedd yn destun ymosodiadau gelyn yn rheolaidd gan bob math o arfau a oedd ar gael. Roedd yn edrych, fel gweddill y diriogaeth ddilynol, fel propaganda gweledol ar gyfer rhyw saethwr cyfrifiadurol neu ffilm ôl-apocalyptaidd. Ffenestri wedi torri, grisiau simsan, dŵr yn diferu i mewn iddynt, darnau o waliau a nenfydau yn ymwthio allan, tyllau cregyn a thyllau yn y ffasâd. Roedd coridor yn rhannu'r adeilad yn ddau hanner. Yn y cyntaf, a ddefnyddiwyd yn “wynebu” y gelyn, roedd pwyntiau arsylwi wedi'u cyfarparu ar y lloriau uchaf. Yn yr ail, ar draws y coridor, roedd nifer o ystafelloedd pencadlys.
Yr adeilad lle roedd pencadlys adrannau Motorola a Givi o flaen mynedfa maes awyr Donetsk. A elwir yn "Naw"
Erbyn hynny, roedd unedau DPR “Sparta” a “Somalia” yn rheoli'r hen derfynell.
Gan gymryd canllaw, aethon ni i'r maes awyr.
Roedd yn rhaid i ni redeg yn gyson o adeilad i adeilad, gan guddio rhag saethwyr a saethu.
Gan benderfynu dangos a dilyn y ffasiwn ddatblygedig Donetsk yr amser hwnnw, rhoddais ar fy nghoes y holster clun cyffredinol Multicam, a oedd ynghlwm wrth y gwregys gwasg. Fersiwn cowboi epig iawn. Wrth redeg, tarodd y holster fy nghoes, gan ymyrryd â symudiad, ac ar un o'r arosfannau fe wnes i ei ddatgysylltu, gan roi'r Stechkin yn yr ardal ddadlwytho. Mae wedi dod yn fwy cyfleus. Nid oes lle i ornestau mewn rhyfel.
Gwahanodd Oleg a fy ngrwpiau i. Dechreuodd yr ymosodiad morter. Roedd tri mwynglawdd yn atseinio'n hyfryd gerllaw, a gorweddasom o dan dractor yn un o'r hangars gyda thyllau yn y rhidyll. Ychwanegwyd “Wogs” a saethwr at y pyllau glo. Ar ôl hynny, ar ôl edrych o gwmpas a dod i gasgliadau ar y materion a oedd o ddiddordeb i mi, gelwais grŵp o atgyfnerthwyr gan fy lluoedd arbennig mewn cerbyd arfog, a rhedais allan i'r pencadlys. Anfonais y grŵp “take-off” i atgyfnerthu Bereza, gan nad oedd diben mynd o'r man lle'r oeddwn ar y foment honno gyda'r “grymoedd personol”19 tuag at symud grŵp Oleg ar hyd y rhedfa gragen.
- Beth ddylen ni ei wneud yno?! Gadawodd ein gweinidog, a gadael i'r cops roi trefn ar bethau eu hunain a chael eu rhai eu hunain allan!
Roedd uwch swyddog fy lluoedd arbennig yn archwilio'r ardal o dalwrn ei gar arfog, ac ar y to roedd tyred awtomatig gyda gwn peiriant.
- Stopiwch siarad a chwblhewch y dasg! - Yr wyf yn torri ar draws y siaradwr. Yn syml, nid oedd yr ymladdwr yn fy adnabod yn y “bryn”20. Ar yr adeg hon, cyrhaeddodd Motorola21, yn ddig bod y rheolwyr wedi mynd i mewn i'r maes awyr hebddo (er i'm milwyr ei rybuddio, fel yr uwch swyddog yn y cyfleuster, am y digwyddiad). Roedd yr iaith Rwsieg lafar, yn nehongliad creadigol Arsen, yn swnio gyda nodau tramor rhyfedd.
Moment y frwydr ym maes awyr Donetsk ar Fai 26, 2014.
Ar y ddaear o dan dân gyda gwn peiriant mae'r Prif Weinidog Alexander Borodai. Arweinir y ffilmio gan ei gynorthwyydd Sergei Kavtaradze.
Ar ôl peth amser, dychwelodd Oleg hefyd. Nid oedd unrhyw golledion, ond roedd dealltwriaeth eithaf clir o'r hyn oedd yn digwydd yno mewn gwirionedd. Yn ogystal â golwg gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd, fe wnaethom geisio datrys problemau dybryd y diffoddwyr sy'n amddiffyn yr hen derfynell. Nid oedd gan tua deugain o bobl iwnifform arferol, bwyd na bwledi. Ar ein cais, datrysodd Alexander Zakharchenko y materion hyn. Yn anffodus, bydd yr uwch garsiwn gyda’r arwydd galwad “Wolf” a sawl milwr arall yn marw o gael eu saethu gan danc y gelyn mewn tân uniongyrchol bythefnos yn ddiweddarach.
Yn gyffredinol, roedd y frwydr am y maes awyr yn adlewyrchu'n gywir y graddau cynyddol o gydlyniad, cydlyniad a hyfforddiant y milisia. Ac yn ôl y disgwyl, erbyn i'r milisia drawsnewid yn fyddin lawn, roedd y maes awyr wedi'i gymryd.
 
O entropi
Cwymp o normau cymdeithasol
Byddai Emile Durkheim a Robert Merton yn yr Wcrain yn 2014 wedi dod o hyd i gadarnhad llwyr o’u damcaniaeth o anomi cymdeithasol22. Arweiniodd y cyflym, bron yn syth yn ôl safonau hanesyddol, dadelfennu, dadelfennu a chwymp system benodol o werthoedd sefydledig cymdeithas Wcrain yn ystod “cyfnod Maidan” at gyflwr lle nad oedd yr hen normau bellach yn cyfateb i'r delfrydau cyhoeddedig newydd. Dilynwyd hyn gan wyriadau cymdeithasol difrifol gyda dymchweliad tebyg i eirlithriadau yn holl bileri moesol cymdeithas.
O ganlyniad, nid yn unig maniacs a scoundrels patent dechreuodd arteithio, lladd, sarhau, treisio, ac ysbeilio. Mae cymdeithas gyfan yr Wcrain wedi derbyn cyflwr lle mae’r ymennydd yn rhoi yn y “man dall” yr holl anhrefn parhaus “ei hun” ac mae ei hun yn dod o hyd i esgus dros hyn. Nid oedd cymdeithas Hitler yn yr ystyr hwn yn ffenomen ynysig.
Mae seiciatryddion proffesiynol yn gwybod yr achos hwn. Os trowch at glaf â diagnosis penodol a dweud:
- Annwyl, rwyf am ymgynghori â chi. Mae gen i glaf gyda rhai symptomau. Ond ni allwn benderfynu o'r diwedd a yw hwn yn gyflwr ffiniol neu eisoes yn glefyd?
Ar ôl hyn, dechreuwch ddisgrifio symptomau'r union glaf rydych chi'n cyfathrebu ag ef, heb enwi enwau.
Mewn ymateb byddwch yn clywed:
- Ydy, mae'n seico llwyr! Wrth gwrs ei fod yn sâl.
Nid yw ymennydd cleifion o'r fath yn gallu hunan-adnabod yn gymharol. Mae'r un clefyd yn gyffredin i lawer o gyfranogwyr yn ein proses. Fel y canodd un grŵp pop o’r Wcrain unwaith, “mae ymennydd y mwnci yn gweld y mwnci.”
Wrth gyrraedd Donetsk ar ddechrau mis Gorffennaf, cefais fy syfrdanu gan ba mor gyflym y symudodd trigolion y wlad gyffredin ddoe, ar y ddwy ochr, o ralïau stryd i ddifa ar y cyd, yn enfawr ac yn flin.
“Mae awyren yn damwain yn y mynyddoedd. Anfonir alldaith achub. O ganlyniad, mae achubwyr yn dod i'r mynydd gyda llongddrylliad yr awyren. Cafodd tân ei gynnau gerllaw, ac roedd dyn yn bwyta coes ddynol. Ger y tân mae pentwr mawr o esgyrn dynol ac olion. Wrth weld yr achubwyr, mae'n rhuthro atynt mewn dagrau ac, yn tagu, yn cwympo wrth eu traed gan weiddi:
- Do, fe wnes i eu bwyta nhw i gyd! Cefais fy ngorfodi i! Mae hon yn frwydr am fodolaeth, naill ai fi neu fi! Mae gen i blant, mae'r byd yn greulon, a dyma ddeddfau natur! A-ah-ah!!!
“Dyn, rydyn ni’n deall popeth... Plant, natur, bodolaeth... ond dim ond dau ddiwrnod sydd wedi mynd heibio ers y trychineb...”
Roedd cyflwr y cyrff materion mewnol, y gellir ei ystyried yn nodweddiadol ar gyfer unrhyw ryfel a chwyldro, yn arwyddol iawn. Trodd y dyn milwrol allan yn fwy ofnadwy a phwerus na'r person â'r dystysgrif. Ar unwaith collodd yr heddlu a swyddogion gorfodi'r gyfraith eraill, a oedd yn teimlo eu bod yn feistri ar y sefyllfa, y gystadleuaeth esblygiadol i'r dynion â gynnau peiriant.
Yn rhanbarth Donetsk yn unig, roedd cyfanswm cynrychiolwyr y cyrff materion mewnol yn fwy na 16,000 o bobl. Ac mae hyn heb swyddfa'r erlynydd, milwyr mewnol, system penitentiary, SBU, gwarchodwyr ffin, Cyfathrebu Arbennig, SVRU, ac ati.
Rhifyddeg syml. Ar ddechrau mis Gorffennaf 2014, roedd “Oplot” yn cynnwys dim mwy na 600-800 o bobl, “Vostok” - tua 800-900. Roedd gan Bezler tua 350-400. Nid oedd grwpiau bach o Cossacks, RPA, ac ati hefyd yn rhoi niferoedd mawr. Gallai swyddogion gorfodi'r gyfraith fod wedi atal y gwrthryfel ... ond roedd arnynt ofn.
"Tasg. Mae dau lwyth yn byw ar un ynys. Mae gan un gant o bobl. Ac mae pawb eisiau cymryd ffon a mynd i ryfel yn erbyn eu cymdogion. Mae gan y llall ddeng mil. Ac mae pawb eisiau... i'w cymydog gymryd ffon a mynd i ryfel yn erbyn y llwyth cyfagos. Cwestiwn. Pwy fydd yn ennill?" Gyda llaw, mae'r broses hon yn cael ei nodweddu nid yn gymaint gan gydbwysedd grymoedd ag gan faint o gefnogaeth boblogaidd. Am eu bod yn ei hofni hi. Wel, a Rwsia, wrth gwrs. Ynghyd â dadelfeniad sefydliadol ar ôl Maidan.
Pan aeth Oleg Bereza a minnau i mewn i Adran Materion Mewnol Rhanbarthol Donetsk, yn llythrennol roedd yn rhaid i ni gasglu swyddogion yr heddlu.
Gwnaeth Oleg waith gwych yn ailgychwyn y system. Gwrthododd y 500 o bobl gyntaf a dynodd y llw yn bendant i ymateb i alwadau neu fynd ar batrôl. Roedd yna resymau am hyn. Gallai'r fwled fod wedi'i dal yn union fel hynny, yn enwedig o ystyried presenoldeb symbolau Wcrain ar y wisg. Torrwyd y chevrons i ffwrdd yn gyflym, a gorchmynnwyd ffurflen newydd yn ddiweddarach. Roedd Bereza yn ofnadwy o falch o'r ceir heddlu traffig cyntaf gyda phriodoleddau DPR.
Er mwyn dianc rhag cyfeiriadau Wcreineg a nodi fector cysoni â Rwsia, penderfynodd Oleg ailenwi'r heddlu yr heddlu. Atgyfnerthwyd y patrolau gan milisia, a dim ond hyn a sefydlogodd y sefyllfa yn y cam cyntaf.
Yn yr ystyr hwn, mae sefyllfa'r heddlu bron bob amser (os, wrth gwrs, mae'n perfformio dim ond swyddogaethau gorfodi'r gyfraith traddodiadol) yn baromedr y rhyfel a rheolaeth y sefyllfa gan yr awdurdodau neu ddiffyg. Po fwyaf o hawliau adnabod mewn cymdeithas, y lleiaf o hawliau sydd gan y gwn peiriant, ac i'r gwrthwyneb.
Yr wyf yn cofio digwyddiad doniol yn hyn o beth. Ym mis Medi 2014, yn ystod cyfarfod rhwng Gweinidog Materion Mewnol y DPR a'i ddirprwyon a phenaethiaid adrannau ei weinidogaeth, daeth cynorthwyydd i mewn i'r swydd a dywedodd:
- Oleg Vladimirovich! I chi, hmm... Llwch.
- Sefydliad Iechyd y Byd?!
- Llwch!
Ar y foment honno, daeth merch fach, ddim mwy na 150 centimetr o daldra, doniol iawn i mewn i'r swyddfa a dweud:
- Rhaid i mi archwilio'ch adeilad am bresenoldeb gweinyddwyr sy'n trosglwyddo gwybodaeth i'r Wcráin! Mae yna wybodaeth o'r fath ...
-Pwy wyt ti, mêl?!
- Llwch ydw i! O Khmury...
Chwerthin cyffredinol a thrafodaethau am lychlyd tywyll a llwch tywyll.
Ar y stryd bryd hynny doedd popeth ddim mor ddoniol. Roedd y grŵp lluoedd arbennig a gyrhaeddodd gyda'r fenyw ifanc yn amgylchynu adeilad adran yr heddlu ac yn defnyddio saethwyr cudd.
(Pan beth amser yn ddiweddarach, sydd eisoes yn swyddfa Moscow Undeb Gwirfoddolwyr Donbass, cyn cyflwyno'r bathodyn Gwirfoddolwr, rwy'n atgoffa'r ferch hon o'r digwyddiad hwnnw ac yn dweud yn cellwair y dylai'r bathodyn gael ei gyflwyno gan Oleg Vladimirovich Bereza, bydd Ekaterina yn gwrido'n ofnadwy a dechrau cofio'n ddryslyd pam y digwyddodd hyn. )
Yn y diwedd, wrth gwrs, goresgynnwyd y gwrthdaro, ymddiheuriad i bawb oedd ei angen, ond roedd y ffaith yn parhau i fod yn ffaith. Mae’r arferiad o ddatrys materion yn seiliedig ar yr egwyddor “pwy sydd â mwy o arfau” yn dod yn hawdd ac yn mynd i ffwrdd yn anodd iawn.
Ym mis Medi, gorchmynnais gadw un o reolwyr Oplot gyda'r arwydd galwad “Stalker”. Roedd rhesymau da am hyn. Gan ei fod yn ddirprwy i'r Goruchaf Gyngor, fe wnaethant ei gadw ger adeilad Gweinyddiaeth Ranbarthol y Wladwriaeth.
Gyda'r nos, roedd adeilad yr MGB wedi'i gau i ffwrdd gan Oplot, ac awgrymodd un o'r penaethiaid gyda'r arwydd galwad “Cadet” y dylwn drosglwyddo eu cymrawd dan fygythiad ymosodiad. Roeddwn i'n gwybod sut i ymateb mewn sefyllfaoedd o'r fath a datrys y mater gwrthdaro.
Ond digwyddodd achosion o'r fath yn rheolaidd ar y dechrau. Goroesodd adeilad Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR dri ymgais ymosodiad llawn, gan gynnwys yr un olaf, a ddigwyddodd ar Dachwedd 11, 2014, pan anafodd yr ymosodwyr dri gwyliwr yn ddifrifol.
Dro arall, cychwynnodd un o unedau gweithredol yr MGB gadw grŵp o bobl yr amheuwyd yn rhesymol eu bod wedi cyflawni trosedd ddifrifol. Er mwyn cefnogi pŵer ac amddiffyn y ditectifs a'r ymchwilydd, gorchmynnais ddefnyddio lluoedd arbennig y weinidogaeth.
Aethon ni i arestio. Ar ôl peth amser, fe’m hysbyswyd bod un o filwyr y lluoedd arbennig wedi’i ladd mewn saethu allan, a bod gweddill y gweithwyr wedi’u rhwystro gan luoedd sylweddol uwch y Vostok ac adran gudd-wybodaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn DPR.
Gan fy mod, erbyn hynny, eisoes wedi sefydlu perthynas â'r holl reolwyr allweddol, cafodd y mater ei ddatrys yn gyflym. Galwyd y Vostokovites yn ôl, a chynigiodd Khmury, pennaeth yr adran cudd-wybodaeth filwrol, hyd yn oed saethu ei filwyr a oedd yn gyfrifol am y digwyddiad. Gwrthodais oherwydd fy mod yn mynnu glynu'n gaeth at y gyfraith. Gan sarhau eich hun, a allwch chi ofyn i eraill?
O ganlyniad, daeth yn amlwg bod y stori drasig yn ganlyniad i ddiffyg cydsymud arall a gormodedd o arfau wrth law y tu mewn i'r ddinas.
Ar hyn o bryd pan rwystrodd swyddogion MGB y fflat o ddiddordeb, roedd dau ymladdwr Vostok yn gorffwys mewn un cyfagos. Gan benderfynu eu bod wedi dod ar draws grŵp sabotage a rhagchwilio gelyn, neu, yn ôl fersiwn arall, eu bod wedi dod ar eu cyfer, maent yn galw am atgyfnerthi, a hwy eu hunain yn cymryd safle dominyddol ac yn agor tân. Cyfarfu’r “Vostokists” a gyrhaeddodd i helpu â milwyr cudd-wybodaeth milwrol, a chynigiodd yn frawdol helpu i ddileu’r saboteurs Wcrain. Dim ond fy ymyriad a ganiataodd inni osgoi canlyniadau hyd yn oed yn fwy trasig.
Agorwyd achos troseddol i'r digwyddiad, lansiwyd ymchwiliad, a chafodd y troseddwyr eu cadw. Lluniais fenter frys i gyfyngu’n aruthrol ar gludo arfau mewn amgylcheddau trefol, cyflwyno gwyliau i filwyr ac, os yn bosibl, tynnu unedau milisia yn ôl o ardaloedd poblog iawn gan sifiliaid.
Roedd y bacchanalia cyffredinol ar ddwy ochr y blaen yn cydfodoli ag ymagwedd gwbl systemig a sinigaidd. Y ffaith yw, mewn datblygiadau damcaniaethol arbennig o faterion milwrol, mae set o argymhellion sy'n adnabyddus, er enghraifft, i swyddogion cudd-wybodaeth milwrol ac unedau gweithrediadau arbennig milwrol llawer o wledydd.
Mae eu hanfod yn deillio o'r ffaith, yn ystod y rhyfel, yn achos datrys tasgau pleidiol neu dasgau arbennig eraill yn nyfnder tiriogaeth a amgylchynir gan y gelyn am gyfnod cymharol hir, bod angen gweithio allan nifer o faterion sylfaenol yn systematig. A'r cyntaf ohonynt yw diogelwch. Yr ail yw cyflenwad.
Rhaid sicrhau diogelwch trwy ffurfio cefndir pan fydd y rhagofynion ar gyfer ymwrthedd ar y lefel leol yn cael eu lleihau'n sydyn. Pan fydd dim ond enw rheolwr ymladd yn synnu'r rhai o'ch cwmpas. Mae hyn yn gofyn am gyfres o gamau cosbol dangosol. Fel eu bod yn ffurfio ystrydeb o arswyd anifeiliaid i wrthsefyll datgysylltiad neu gadlywydd mor llym. Ond mae hyn o reidrwydd yn cyd-fynd â ffurfio sefydliadau lled-bŵer. Gweithredodd y Bolsieficiaid y cynllun bron yn berffaith yn eu “Terror Coch”.
Mae datrysiad y dasg gyntaf yn creu'r rhagofynion ar gyfer gweithredu'r ail.
Gyda lefel ddigonol o reolaeth ar y sefyllfa oherwydd eich awdurdod a'ch ofn, mae datrys materion hunangynhaliaeth yn dod yn dechnegol yn unig.
Yma, dim ond materion o achosion cyfreithiol y mae'r gorchymyn milwrol yn eu rheoleiddio, lle mae'n gweithredu fel yr awdurdod penderfynu terfynol ac yn penodi rheolwyr sifil neu filwrol-sifil. I gyd. Ymhellach, yn unol ag egwyddorion synergetig, mae'r system rheoli cymdeithasol yn atgynhyrchu ei hun.
Dim ond un yw'r broblem gyda'r dechneg hon, sydd, os caiff ei gweithredu'n gywir, yn dod yn effeithiol iawn. Mae wedi'i gynllunio i weithredu yn erbyn y gelyn. Ac os gwnewch hyn gartref, ac nid rhywle yn New Hampshire neu ger Wroclaw, yna rydych chi'n colli manteision brwydr rhyddhau cyfiawn a gefnogir gan y boblogaeth. Oni bai, wrth gwrs, fod gennych chi gyfarpar propaganda effeithiol ac ideoleg drosgynnol bwerus.
Roedd y dechneg hon yn cael ei hymarfer yn weithredol gan fyddin yr Wcrain, ac yn enwedig gan yr hyn a elwir yn bataliynau cenedlaetholgar “gwirfoddol”. Felly, yn ystod haf 2014, cynhaliodd bataliwn Aidar23 ymgyrch gosbol adnabyddus ym mhentref Novosvetlovka. Yn gyntaf, cynhaliwyd “glanhau” o ddrws i ddrws o'r pentref. Mae gweinyddiaeth newydd wedi ei phenodi o blith trigolion teyrngarol. Yn arwyddol, chwythwyd henebion Sofietaidd i fyny a dienyddiwyd nifer o bobl a amheuir o gysylltiadau â'r milisia o flaen trigolion. Er gwaethaf absenoldeb unrhyw angen, o dan esgus cofrestru, bu'r diffoddwyr yn gyrru'r holl drigolion i'r eglwys, yn dechrau tanio arni ac yn ceisio ei rhoi ar dân. Cafodd llawer o bobl leol eu hanafu. Yn dilyn hynny, daeth yr “Aidarovites” eu hunain â'r stori hon i drigolion aneddiadau eraill yr LPR fel enghraifft fygythiol ac “addysgiadol”. Yr oedd achosion o'r fath yn gyffredin.
Ond, wrth gwrs, bu ymdrechion, nid felly en masse, gan rai o'n penaethiaid. Roedd yn rhaid i mi atal hyn yn llym.
Heb wahoddiad
Cododd gwrthdaro rhwng unedau milisia amrywiol yn rheolaidd yn y camau cynnar. Creodd gwanhau strwythurau goruchwylio a rheoli, ynghyd â risg gyson a mynediad at arfau, ymdeimlad ffug o ganiatad i rai, yr oedd yn rhaid iddynt ei ymladd yn gyson. Ni ellid caniatáu i hyn ddod yn ddarlun mawr. Oherwydd y rhyfel, roedd y sefyllfa eisoes yn gytbwys.
...Ddiwedd mis Hydref 2014, un diwrnod roedd rhywfaint o dawelwch, fel y gwnaethom ei ystyried. Fe wnaethon ni benderfynu cymryd bath stêm gydag Oleg a'r bechgyn o'r grŵp personol, a oedd yn parhau i fod yn un o'r ychydig fathau o ymlacio prin.
Wedi ei doddi. Ar yr adeg hon, tarodd cragen yr is-orsaf sy'n gwasanaethu ein hardal. Aeth y trydan allan. Wel, nid yw'n frawychus. Fe wnaethon nhw gynnau sawl canhwyllau a llusern drydan fawr.
Roeddwn yn ymolchi yn y baddondy pan glywais y tân gwn peiriant cyntaf gerllaw. Gan daflu gwisg gyda Glock yn ei boced, neidiodd allan i'r ystafell wisgo. Rhedais i fyny'r grisiau, roedd Oleg yn mynd ar fy ôl. Roedd drws fy ystafell, lle gadewais fy mhethau, ar agor, a sylweddolodd Oleg, gan dynnu ei handlen, ei fod wedi'i gloi. Gan felltithio wrth iddo gerdded, rhuthrodd i lawr y grisiau i gael yr allwedd. O'r amser hwnnw ymlaen, bydd yn gosod gwn peiriant yn yr ystafell hon a bydd bob amser yn cadw'r allwedd gydag ef.
Rhedodd i mewn i'r ystafell, tynnu ar ei drowsus, taflu ar ei wisg, gafael yn y gwn peiriant, cymryd y diogelwch i ffwrdd a rhuthro i lawr y grisiau. Roedd “Abram” eisoes yn gorwedd gyferbyn â'r drws gyda gwn peiriant.
Felly beth sy'n digwydd?! Ffoniais fy lluoedd arbennig dros y ffôn a chyfarwyddo milwr “personol” i gynnal rhagchwiliad, a gosodais fy hun gyda gwn peiriant wrth y drws. Clywyd sawl ergyd arall yn yr iard. Roedd gwybodaeth bod milwr diogelwch o’r Crimea wedi’i glwyfo.
Cyrhaeddodd y lluoedd arbennig ac agorwyd y drysau. Dihangodd yr ymosodwyr, ond derbyniodd Crimea dri bwled ganddynt, un yn y groin, dau yn y goes. Heddiw oedd ei ben-blwydd, ac ychydig cyn y digwyddiad fe wnaeth drin pawb i gacen sbwng fach.
Yn gyntaf aethon ni gyda Crimea i'r ysbyty. Gan ei adael yno, aethom i ymchwilio.
Roedd gennym eisoes syniad bras o ble ac am bwy i chwilio. O ganlyniad, daeth darlun nodweddiadol i'r amlwg. Penderfynodd milwyr o un o unedau Oplot wirio'r tŷ. Yn ôl iddynt, cymdogion adroddwyd rhai pobl amheus. Fe wnaethon nhw hynny'n wirion. Daethom o hyd i'r troseddwyr a'u cadw, ac agorwyd achos troseddol.
Wrth ddychwelyd i'r ysbyty yn y Crimea, clywsom gan y meddyg y gallai'r goes gael ei thorri i ffwrdd oherwydd bod y cyflwr yn ddifrifol. Gallai pinnau cau esgyrn arbennig helpu, ond nid oes gan yr ysbyty rai. Fe wnaethom ddechrau chwiliad ar unwaith, dod o hyd i warws meddygol preifat, ei agor, a dod â phinnau. Cwblhawyd y llawdriniaeth. Yn y diwedd, achubwyd y goes.
Roedd gan y Crimea ei arwydd galwad ei hun oherwydd ei fod yn dod fel gwirfoddolwr o'r Crimea. Eisoes yn Donetsk, daeth o hyd i weddw y dechreuodd fyw gyda hi. I ddechrau, roedd yn rhan o'm “tîm personol”, lle aeth gyda mi ym mis Gorffennaf 2014, yn benodol, i safle'r Boeing a oedd wedi cwympo.
 
Cymeradwyaeth a Boeing
Roedd Gorffennaf 17, 2014 yn ddiwrnod prysur.
Amser cinio, ystyriwyd yr ymgeiswyr ar gyfer gweinidogion diogelwch y wladwriaeth a'r Weinyddiaeth Materion Mewnol gan Goruchaf Gyngor y DPR. Yn ffurfiol, trwy benderfyniad Cabinet y Gweinidogion, cawsom ein penodi ar y 14eg, ond roedd angen cymeradwyaeth y senedd ar y drefn ar gyfer cymeradwyo aelodau'r llywodraeth bryd hynny.
Roedd cyfarfod y Cyngor yn lliwgar. Daeth llawer o ddirprwyon yn syth o'r rheng flaen. Roedd peiriannau gwerthu ar y byrddau wrth ymyl padiau nodiadau. Ni ofynnwyd bron unrhyw gwestiynau. O Rwsia, ac yn iawn. Mae hynny'n golygu eu bod yn cofio, mae hynny'n golygu nad ydyn nhw wedi anghofio. Felly mae gobaith.
Yn syth ar ôl y cyfarfod, daeth neges am y Boeing o Malaysia a oedd wedi dirywio. Gwrthododd Vladimir Antyufeev, a oedd wedi’i gadarnhau o’r blaen yn Ddirprwy Brif Weinidog dros Asiantaethau Gorfodi’r Gyfraith, fynd i leoliad y digwyddiad yn bendant, gan ddweud “na ddylai fod yn agored yn yr achos hwn,” a rhoddodd gyfarwyddyd i mi fynd yno. Byddwn, byddwn yn gwneud yr un peth fy hun. Yn ogystal, rhuthrodd y prif weinidog yno hefyd, ac yn y diwedd roeddem yn gyrru i'r man lle damwain yr awyren ynghyd ag Alexander Borodai yn ei gar.
Ffilmiau o'r awyr o safle damwain Boeing
Arweiniodd fector llongddrylliad ysmygu'r awyren, yn ymestyn am sawl cilomedr, at leoleiddio'r cwymp. Erbyn inni gyrraedd, roedd heddluoedd a milisia Oplot wedi cau ardal y cwymp. Wrth y fynedfa fe wnaethom groesi llwybrau gyda sawl grŵp o newyddiadurwyr, gan gynnwys rhai tramor. Cafodd rhai ohonyn nhw fynediad gyda ni. Wedi cyrraedd.
O'r eiliad honno ymlaen, gwn yn union sut olwg sydd ar y ffordd i Uffern.
Roedd yn tywyllu'n gyflym. Roedd prif oleuadau ceir yn goleuo safle'r ddamwain. Roedd y ffordd yn edrych yn rhyfedd. Roedd y cysgod brown budr yn disgleirio'n afloyw o dan y golau. Roedd y glaswellt cyfagos yr un lliw, ac roedd y cyfan gyda'i gilydd yn ffurfio'r teimlad o magma solet. Arogl. Arogl cnawd dynol wedi'i losgi, sy'n gyfarwydd i ddiffoddwyr tân, wedi'i gymysgu â glaswellt wedi'i losgi, llwch yr haf a mygdarth o groen awyren wedi'i chwalu.
- Andrey Yuryevich, byddwch yn ofalus! Mae yna groen pen...
Llun o newyddiadurwr o'r Deutsche Zeitung ar safle damwain Boeing, y bu llawer o gyhoeddiadau'r Gorllewin yn darlunio eu hadroddiadau ag ef. Yn y llun, y Prif Weinidog Alexander Borodai gyda diogelwch. Ar y chwith, mewn dillad sifil - yr awdur
Daliodd yr ymladdwr “personol” fy ysgwydd. Mewn gwirionedd roedd croen y pen dynol gyda gwallt a darnau o benglog ar y ddaear. Cerddodd Borodai gerllaw, gan edrych o gwmpas yn siriol. Yn ddiweddarach sylweddolais mai hynodrwydd ei gymeriad yw ei egni cynyddol mewn amodau eithafol. Atgyrch amddiffynnol.
Dechreuodd darnau o gnawd dynol ymddangos. Mwy, llai... Cerddodd Boroday a fi ar hyd y ffordd uffernol. Tua chan metr o arhosfan y car gwelsom bentwr o gyrff dynol. Tua deg ar hugain. Mae bron pob un ohonynt yn noeth. Yn eu plith mae plant. Nodwedd benodol o ffrwydrad awyren yw bod dillad yn aml yn cael eu rhwygo i ffwrdd ar gyflymder uchel ac o dan ddylanwad y don chwyth. Ar yr un pryd, fodd bynnag, roedd y coesau a'r breichiau wedi'u rhwygo a'u rhwygo wedi'u gorchuddio â gweddillion dillad. Mae'n digwydd, fel yn yr achos hwn, bod bron yr holl waed o dan bwysau yn cael ei wasgu allan o'r cyrff, sydd, ynghyd â hylifau'r awyren, yn socian y ffordd.
Edrychom o gwmpas a neilltuo'r dasg i swyddfa'r erlynydd, y Weinyddiaeth Sefyllfaoedd Brys, a'r milisia i amddiffyn lleoliad y digwyddiad. Y diwrnod wedyn, bydd y DPR yn cynnig cadoediad yn swyddogol i Kyiv yn ardal y digwyddiad ar gyfer ymchwiliad amserol i'r digwyddiad. Bydd yr Wcráin yn ymateb i hyn trwy geisio taflu safle'r ddamwain yn dramgwyddus ac yn gynyddol.
Mae Borodai yn rhoi cyfweliadau i newyddiadurwyr. Ar y diwedd, mae'n cynnig siarad â'r Gweinidog Diogelwch Gwladol DPR a gymeradwywyd heddiw. Mae sawl newyddiadurwr, gan gynnwys rhai tramor, yn dod ataf. Camerâu torri drwy'r nos, sydd wedi aneglur yn llwyr yn ystod y cyfnod hwn.
Maen nhw'n gofyn i mi pwy saethodd yr awyren i lawr. Rwy’n dweud y ffeithiau rwy’n eu gwybod. Hynny i gyd yr wythnos diwethaf, roedd cynrychiolwyr swyddogol Wcrain yn hysterical ynghylch y wybodaeth a oedd ganddynt fod awyrennau Rwsia yn bwriadu eu bomio, ac ar gyfer hyn, yn ôl pob tebyg, dechreuodd y milisia stori am eu Su-25. Yn hyn o beth, mae Wcráin wedi tynnu ei holl systemau amddiffyn awyr sydd ar gael i'r rheng flaen. Nad yw'r anhrefn yn ffurfiannau milwrol yr Wcrain, ym mhresenoldeb sawl canolfan reoli gyfochrog - pencadlys yr ATO, pencadlys y Lluoedd Arfog, pencadlys ffurfiannau gwirfoddolwyr - yn caniatáu iddynt gydlynu eu gweithgareddau ar lawr gwlad, sy'n arwain i “dân cyfeillgar” cyson. Yn yr awyr mae hyd yn oed yn fwy gwrthdaro. Nid am ddim na chaewyd yr awyr dros Donbass, er y bu damweiniau a dinistr awyrennau yn barod. I gyd yn glir.
Un o safleoedd damwain darnau Boeing a chyrff teithwyr
Casgliad o gyrff y rhai gafodd eu lladd yn ffrwydrad Boeing
Dros y dyddiau nesaf, mae cyrff yn cael eu casglu o'r safle. Bydd y Weinyddiaeth Sefyllfaoedd Argyfwng yn gwneud hyn. Bydd Oleg Bereza yn cyfarwyddo Alexey Diky24 i drefnu cordon, diogelwch a chasgliad o gyrff. Bydd y gwaith hwn yn gwneud yr Un Gwyllt, nad yw wedi cysgu ers sawl diwrnod, yn ymdebygu i somnambulist cysglyd.
Roedd gwasgariad cyrff yn fawr, a arweiniodd at sefyllfaoedd chwilfrydig a thrasig. Er enghraifft, syrthiodd un o'r dioddefwyr ar dŷ gwledig unig ac, wrth dorri drwy'r to, syrthiodd i mewn iddo, gan ladd gafr. Rhwygodd y ffrwydrad ben y teithiwr ac, fel llawer o rai eraill, rhwygodd ei ddillad. O ganlyniad, eisteddodd yr hen wraig anffodus, unig gyda chorff noeth, di-ben dyn am ddiwrnod, yn aros iddo gael ei gymryd i ffwrdd.
Gadewch i ni fynd yn ôl. Wnes i ddim cyrraedd cyfarfod cyngor milwrol Strelkov.
 
Cynghorau Milwrol a Strelkov
Pwy sy'n mynd a pham nad yw'n mynd i gynghorau milwrol
Roedd cyngor milwrol Strelkov yn gyfarfod o reolwyr unedau milisia. Dechreuodd Igor Vsevolodovich fynd gydag ef o'r eiliad y cyrhaeddodd Donetsk, er ei fod yn ôl pob tebyg wedi gwneud yr un peth yn Slavyansk. Yn draddodiadol, nid oedd cynrychiolwyr Igor Bezler, a oedd ar y pryd eisoes yn gwrthdaro â Gweinidog Amddiffyn y DPR, ac arweinwyr Vostok, yn ei fynychu. Ymwelodd y cadlywydd o Zakharchenko yn afreolaidd. Ni chymerodd Zakharchenko ei hun ran ynddynt, gan ddangos niwtraliaeth tuag at Strelkov yn orfodol ac yn ffurfiol. Gwnaeth hyn ar gais Borodai, yr hwn wedi hyny a gafodd ddylanwad mawr arno.
Adran Igor Bezler.
"Demon" yn y canol, yn gwisgo beret paratroop glas
Weithiau cyrhaeddodd y Cossacks. Roedd gan Strelkov stori ar wahân gyda'r Cossacks. Yn agored nid oedd yn eu hoffi, a phob nos roedd yn pwysleisio hyn gyda phob math o sylwadau dirmygus a sarhad geiriol. Ceisiais fod yno bob dydd gydag eithriadau prin trwy gydol mis Gorffennaf.
Roedd sefyllfa Khodakovsky, Bezler, Zakharchenko a nifer o benaethiaid eraill nad oeddent am fod yn eilradd i Strelkov yn syml ac yn ddealladwy. Lleisiwyd yn agored. Y gwir amdani oedd bod y DPR ar y foment honno yn dal i fod yn y cyflwr adeiladol hwnnw pan nad oedd swydd y gweinidog yn awgrymu is-drefnu gweinyddol awtomatig. Fe wnaethon ni gerdded tuag at hyn gam wrth gam. Penderfynwyd ar y materion hyn nid gan deitlau swyddi ffurfiol, ond gan awdurdod gwirioneddol a photensial milwrol.
Ym meddyliau pobl, nid oedd ideoleg unedig o wrthwynebiad wedi'i ffurfio'n llawn eto, mewn cyferbyniad â dealltwriaeth glir o'r dasg sylfaenol bersonol o amddiffyn eu tir rhag y gelyn ac amddiffyn sifiliaid.
Breuddwydiodd rhai am gyfeddiannu’r Wcráin gyfan â Rwsia, eraill yn unig o’r rhan “Novorossiysk” o blaid Rwsia o wyth rhanbarth yr Wcrain. Breuddwydiodd eraill am “Novorossiya” fel gwladwriaeth annibynnol ar ffurf “fersiwn Rwsia 2.0” gydag ystumiadau cymdeithasol-gymdeithasol wedi’u cywiro, a galwodd rhai cenedlaetholwyr asgell dde “Novorossiya” yn “wladwriaeth genedlaethol Rwsiaidd.” Gobeithiai rhai am anecsiad Donbass yn unig. Roedd llawer o bobl yn disgwyl ffederaleiddio Wcráin, newid yn arweinyddiaeth Kyiv a chreu un gofod Ewrasiaidd. Roedd llawer o Cossacks yn gobeithio am Ranbarth Don Fyddin annibynnol ar diriogaeth Donbass.
Yn gyffredinol, nid oedd undonedd, er, wrth gwrs, yr awydd am undod â Rwsia mewn unrhyw ffurf oedd yn dominyddu. Gyda golwg mor wleidyddol ar y byd, roedd y canfyddiad o rôl y DPR a’r agwedd tuag at y weriniaeth bryd hynny, yn naturiol, yn wahanol iawn ac yn amwys i lawer.
Ni cheisiodd Strelkov ei hun ychwaith fod yn weinidog llawn o'r DPR. Nid oedd offer gweinidogaethu, ni cheisiodd drefnu gwaith o'r fath, gan gredu, fel llawer, y byddai'r DPR yn dod i ben mewn diwrnod neu ddau, gan droi'n rhywbeth arall. Yn y sefyllfa hon, cyfyngodd ei hun yn unig i swydd cadlywydd milisia, yr oedd wedyn yn ei hoffi'n fwy.
Felly, rhoddodd hyd yn oed mwy o resymau i Khodakovsky, Zakharchenko a rhai rheolwyr eraill i dynnu eu hunain oddi wrthynt eu hunain, oherwydd yn ystod ffurfio cychwynnol strwythurau milwrol y DPR, dynodwyd bataliwn Vostok fel diogelwch y wladwriaeth, ac Oplot fel strwythur gorfodi'r gyfraith. Yn naturiol, roedd hyn yn gwahanu'r unedau oddi wrth y system milisia.
Nid oedd y symudiad lleoliadol rhesymegol i Donetsk i ddechrau yn denu Strelkov ychwaith. Tra'n aros am fynediad milwyr Rwsiaidd, ceisiodd roi iddo'i hun ogoniant cadlywydd blaenllaw. Pan ddaeth yn amlwg o'r diwedd na fyddai unrhyw filwyr ac yn lle gwisg streipiog sgleiniog, gwobrau disgleirio a swyddfeydd parquet, byddai bywyd bob dydd milwrol caled, symudodd o'r diwedd i'r brifddinas yn lleoliad Cabinet y Gweinidogion, gan gymryd gyda ef y garsiwn cyfan am ddibynadwyedd a hyder.
Yn unol â hynny, trodd y cyfan o nid hyd yn oed y DPR, ond rhanbarth Donetsk, cyn cefnu ar Slavyansk a dinasoedd eraill, i gael ei rannu'n barthau cyfrifoldeb, gan droi i bob pwrpas yn dywysogaethau appanage. Roedd system o’r fath yn ein galluogi i ymateb yn fwy hyblyg i sefyllfaoedd ar yr adeg honno, er y byddwn yn gweithio ar ganoli llym yn ddiweddarach. Ond fe ddaw hynny yn nes ymlaen.
Ar yr un pryd, adeiladwyd meysydd cyfrifoldeb yn empirig. Roedd Igor Bezler yn rheoli Gorlovka, Yenakievo, rhan agos Makeevka a'r ardal gyfagos. Strelkov - Slavyansk a'r crynhoad cyfan Slafaidd-Kramatorsk. A phe bai Gorlovka a Slavyansk yn cael eu cymryd yn gyflym dan reolaeth y milisia, yna gyda Donetsk, lle mai Boroday oedd y prif un, roedd popeth yn llawer mwy cymhleth. Ynghyd â Makeyevka, roedd gan y ddinas fwy na miliwn a hanner o bobl; roedd ei maint, ei harwyddocâd a'i seilwaith yn sylfaenol wahanol. Roedd rheolaeth uniongyrchol Borodai fel prif weinidog yn cynnwys yr holl aneddiadau y tu hwnt i Donetsk hyd at y ffin (Torez, Zugres, Shakhtersk, Khartsyzsk, ac ati).
Yn y dyfodol, bydd gan Alexander Khodakovsky ei ystâd ei hun hefyd. Erbyn Awst 18-20, 2014, aeth milwyr Wcrain i mewn i Yasinovataya25 a hyd yn oed hongian baner Wcreineg yn y canol. Trwy frwydrau ystyfnig, ffyrnig, gyrrodd ein hunedau, a oedd yn seiliedig ar Vostok, 95fed Brigâd Lluoedd Arfog Wcrain allan o'r ddinas. Ers hynny, derbyniodd Khodakovsky ei dywysogaeth hefyd.
Sefyllfa bresennol
Roedd nifer o wahanol unedau milwrol Wcreineg a lluoedd diogelwch wedi'u lleoli yn Donetsk. Hyd yn oed yn y Crimea, gyda chefnogaeth filwrol gref, fe gymerodd fwy na thair wythnos i ddod ag unedau o'r fath dan reolaeth. Nid oedd unrhyw gyfleoedd Crimea yma. Digwyddodd yr ymosodiadau diwethaf gan unedau milwrol yn Donetsk tua diwedd mis Mehefin 2014 yn unig.
Bydd Alexander Khodakovsky yn ceisio ymosod ar waelod uned filwrol 3037 Gwarchodlu Cenedlaethol Wcreineg am y tro olaf ar Fehefin 29, 2014, a fydd yn arwain at danio ei arsenal gyfan. Y diwrnod cynt, cymerwyd rhan A1402.
Y mwyaf llwyddiannus yn y dyddiau hynny yn Donetsk oedd cyrchu canolfan y Gwarchodlu Cenedlaethol 3004 ar Shchorsa Street (bataliwn confoi), a ymosodwyd gan ddadgysylltiad Alexander Borodai ynghyd ag uned Kalmius o dan arweiniad Valentin Ivanovich Motuzenko (“Ataman Ivanovich”) ym mis Mehefin. 26, 2014. Yr ymgyrch hon, pan anafwyd pum milwriaeth, a'i gwnaeth yn bosibl cael cyn lleied o arfau bychain â phosibl i amddiffyn y ddinas, er, wrth gwrs, nid oedd digon o arfau. Dywedodd Boroday wrthyf yn ddiweddarach ei fod yn y dyddiau hynny yn cadw sawl lansiwr grenâd ar gyfer gynnau peiriant yn ei ystafell orffwys ac yn eu rhoi i'r rhai mwyaf nodedig fel gwobr arbennig. Yn y dyfodol, cânt eu disodli yn yr hierarchaeth wobrau gan “Stechkins”26.
Bydd Igor Nikolaevich Bezler yn ceisio ymosod ar adran heddlu'r ddinas ar ei ben ei hun yn llythrennol cyn i ni gyrraedd, dim ond wedi cynyddu ei gryfder yn sylweddol. Cyn hyn, ychydig iawn o adnoddau oedd gan bob strwythur DPR.
Hynny yw, roedd yn bosibl siarad am reolaeth gymharol gyflawn dros Donetsk yn unig o 2 Gorffennaf, 2014, pan gwblhawyd yr ymosodiad ar bob uned filwrol ac adeiladu adran heddlu rhanbarthol. Cyn hyn, roedd grwpiau milisia a grym pobl cyhoeddedig yn y ddinas yn bodoli mewn gwirionedd wedi'u hamgylchynu gan strwythurau arfog pro-Kiev, nad oeddent yn dangos digon o weithgaredd yn unig oherwydd diffyg penderfyniad dros dro rheolwyr unigol, cefnogaeth boblogaidd enfawr i'r milisia a'r groes. y system o lywodraeth ganolog Wcrain.
Ni chafodd y DPR gyfle i ffurfio ei gyrff gweinyddol ei hun ar unwaith. Adnoddau annibynnol hefyd. Methodd yr ymdrechion i benodi “rheolwyr pobl” yn druenus ac arweiniodd at barlys llwyr mewn meysydd pwysig o fywyd cyhoeddus.
Parhaodd y ddinas i gael ei llywodraethu gan y maer Lukyanchenko a oedd yn blaid Wcreineg yn ffurfiol, a fwynhaodd gefnogaeth a pharch trigolion lleol. Nid oedd gan yr awdurdodau yn Kyiv ddiddordeb arbennig iddo; ef oedd meistr absoliwt ei diriogaeth, ond ni chynigiodd unrhyw wrthwynebiad i arweinyddiaeth y DPR, gan wneud y consesiynau angenrheidiol yn gyson. Roedd presenoldeb Lukyanchenko yn angenrheidiol oherwydd nes i Strelkov ei orfodi i adael, llwyddodd i dderbyn sawl miliwn o ddoleri o gyllideb Wcrain bob mis, a oedd yn mynd tuag at bensiynau, gwasanaethau cymdeithasol eraill ac anghenion y ddinas.
Nid oedd unrhyw sianeli amgen ar gyfer derbyn yr arian hwn. Wrth gyrraedd Donetsk, bydd Strelkov yn diarddel Lukyanchenko o'r ddinas, yn naturiol, ar ôl colli'r cyfle i ddatrys problemau'r boblogaeth, ac yn ei le bydd yn cynnig ei ffrind Pavel Gubarev, milwriaethwr selog gyda'r arwydd galwad nodweddiadol iawn "Pasha Besheny ”. Bydd hyn yn arwain at amhariad dros dro ar broses rheoli cynnal bywyd y ddinas ac, o ganlyniad, at aflonyddwch mewn nifer o faterion hanfodol. Felly, ar ddechrau mis Awst roedd bygythiad difrifol y byddai'r ddinas yn cael ei gadael heb ddŵr. Cafodd y broblem hon ei datrys gydag anhawster mawr gan gynghorydd Boroday, Leonid Simunin.
Ar ôl gadael y crynhoad Slafaidd, bydd Strelkov yn ceisio dod i ben i ddechrau gydag Igor Bezler yn Gorlovka a Yenakievo, ond bydd yn cael ei rebuff llym. Yn wir, un o'r tywysogion appanage, wedi gadael a cholli ei deyrnas, a aeth at eraill. Nid oedd hyn yn peri llawer o hyfrydwch, ac ni chynyddodd awdurdod gorchymmynion eraill.
Roedd y rhesymeg yn haearnaidd: os na allwn gadw beth oedd fy un i, pam ddylwn i roi fy un i i chi?! Dim ond awdurdod Alexander Borodai, yr oedd y bobl leol yn ei weld fel canolwr yn eu ffraeo cilyddol, yn ogystal â delwedd Rwsiaidd a ganiataodd i Strelkov, ar ôl agwedd aflwyddiannus at y “Demon,” ymgartrefu yn Donetsk yn gymharol ddi-boen a chymryd rheolaeth.
Cyfrannodd cwymp Mariupol27 ym mis Mai 2014 hefyd at gwymp difrifol yn awdurdod Strelkov. Erbyn i “Azov”28 gipio’r ddinas ar Fai 9–13 a chael canlyniadau trasig gyda dienyddiadau milisia, sifiliaid a phlismyn, roedd Strelkov eisoes wedi’i ddal gan Slavyansk am fis. Ar y pryd, roedd eisoes wedi galw ei hun yn bennaeth y milisia. Roedd Mariupol yn cael ei reoli gan garsiwn bychan o filisia o tua deg ar hugain i ddeugain o bobl dan arweiniad Andrei “Chechen” Borisenko. Ar ôl peidio â theimlo cefnogaeth y brif ganolfan wrthwynebiad a'r mwyaf trefnus, sef Slavyansk ar y pryd, gadawyd y ddinas ar ôl ymosodiad yr Wcrain "Azov". Ar yr un pryd, roedd arwyddion difrifol o frad mewnol ymhlith arweinwyr y milisia sydd wedi'u lleoli yn y ddinas.
Dangosodd Strelkov ddifaterwch llwyr wrth amddiffyn y canolbwynt porthladd pwysicaf hwn, er gwaethaf y ffaith bod plisgyn ar raddfa fawr yn Slavyansk wedi dechrau ar ôl cwymp Mariupol. Fel y dywedodd un o'r penaethiaid maes lleol wrthyf yn chwerw, daeth â 50 o filisia i Strelkov ac roedd yn barod i anfon hyd at 500 yn fwy gyda chynnig i'w hanfon i Mariupol, gan fod rhan sylweddol ohonynt oddi yno ac eisiau amddiffyn eu dinas. . Gwrthododd Strelkov arfau a chefnogaeth iddynt, gan ddweud bod amddiffyn Slavyansk a Kramatosk yn bwysicach, a gorchmynnodd i'r rhai a oedd yn cyrraedd aros gydag ef. Naws ychwanegol yma oedd mai yn y frwydr yn erbyn “Azov” ger Mariupol y cymerwyd rhagflaenydd Strelkov mewn swydd swyddogol, Gweinidog Amddiffyn cyntaf y DPR Igor Khakimzyanov29, yn garcharor, a llwyddodd Strelkov i osgoi cymryd rhan ym mhob ffordd bosibl. ryddhad, gan gynnwys trwy gyfnewidiad. Bydd yn cael ei ddychwelyd i'r weriniaeth ychydig amser ar ôl i Strelkov adael y DPR.
Felly, dinistriodd Strelkov ei hun y canfyddiad ohono'i hun fel rheolwr sengl gyda'r hawl ddiamod o arweinyddiaeth gyffredinol, yn enwedig gan adael Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Druzhkovka, heb amddiffyn Mariupol. I'r bobl leol, bydd hyn yn golygu y bydd yn gwneud yr un peth â'r tiriogaethau y maent yn eu rheoli. Fel y dywedodd un o ddirprwyon Goruchaf Gyngor y DPR o’r podiwm yn un o’r sesiynau ym mis Gorffennaf 2014: “Nid oedd yn cyfiawnhau ein hymddiriedaeth.”
Roedd Igor Nikolaevich Bezler yn sefyll allan gyda safbwynt arbennig o negyddol tuag at Strelkov. Y ffaith yw y bydd Gorlovka, sy'n llawer mwy ac yn anoddach ei amddiffyn na Slavyansk, yn cymryd lle'r olaf oherwydd enciliad y garsiwn Slafaidd. Am fisoedd lawer i ddod, byddai'r ddinas dan warchae gwaedlyd, a ffodd Strelkov o Slavyansk ohono. Fodd bynnag, bydd “Bes” yn gallu achub ei ddinas ac ni fydd yn cilio, ar ôl gwneud yr hyn na allai'r ffo Slafaidd. “Demon” Strelkov a fydd yn cael ei gyhuddo mewn cyfarfodydd caeedig o uwch reolwyr o'r ffaith nad oedd ef, ar ôl gadael Slavyansk, wedi cryfhau ei hun yn Konstantinovka a Druzhkovka. Yn ôl iddo, roedd yn sicr “y byddai’r Demon yn ei drywanu yn y cefn.” Yn naturiol, roedd pawb yn deall mor hurt dadleuon o'r fath.
Ar ôl i Alexander Borodai orfodi Strelkov i dynnu ei fwgwd ac ymddangos ar y teledu am y tro cyntaf, penderfynwyd ei wneud yn “wyneb y milisia.” Yn ei hanfod, roedd yn fersiwn hyrwyddol o Eduard Basurin30, hynny yw, “pen siarad”. Y syniad oedd creu baner a fyddai'n cael ei hyrwyddo trwy alluoedd Borodai a sianeli teledu canolog, a fyddai'n cael ei hedmygu gan ferched ifanc dyrchafedig, gwladgarwyr cyffredin, ac o dan y faner hon byddai pobl eraill yn wylaidd ac yn effeithiol yn gwneud eu gwaith. Ond nid oeddent yn ystyried patholegau personol. O ganlyniad, y faner yn flutter, penderfynodd mai ef oedd ei gyfarwyddwr ei hun, ac aeth i drafferth mawr, gan fethu ei brif orchwyl. Gyda Basurin, fe wnaethant ystyried y camgymeriad a wnaed gyda Strelkov, gan wahanu rhan y cyfryngau oddi wrth ymarferoldeb yr arweinyddiaeth go iawn.
Ond gadewch i ni ddychwelyd at y cyngor milwrol.
Dechreuodd y cyfarfodydd yn bennaf gyda dosbarthu arfau. Weithiau dyna oedd y diwedd. Yna amlinellodd Strelkov ei weledigaeth o'r sefyllfa ar y map, gosod tasgau, a gwrando ar y rheolwyr. Ar hyd y ffordd, gwnaeth sylwadau fflagmatig am yr anochel ein trechu pe na bai Rwsia yn ymyrryd. Ond, yn ei farn ef, nid oedd hyn yn atal amddiffyniad pellach. Yn gyffredinol, roedd y cyfarfodydd yn besimistaidd iawn eu natur gyda chefndir iselder difrifol.
Adroddodd y Tsar, a newidiodd ei arwydd galwad o Konya31 (a oedd yn deillio o'i gyfenw), yn amlach nag eraill. Ef oedd un o'r arweinwyr ymladd mwyaf parod yn y frigâd reiffl. Roedd yr argraff a wneuthum yn gwbl gadarnhaol. Roedd dyn bach, diymhongar yn amddiffyn buddiannau ei fataliwn yn ystyfnig ac yn derbyn yn ymddiswyddo orchmynion i gymryd rhan yn y tasgau mwyaf anobeithiol. Pan fu'n rhaid i mi fynd i Rwsia ar fusnes ar 30 Gorffennaf, y Tsar a'r Zakharchenko y cyfarfûm â hwy yn Shakhtersk oedd hwnnw. Yn union o'n blaenau, roedd y gelyn yn cwblhau'r amgylchiad, ac roedd yn rhaid i ni ymladd ein ffordd allan.
Ar ôl ysgwyd llaw ag ef a Zakharchenko, ni allwn ddod o hyd i unrhyw beth arall i'w wneud ond dweud: “Dal ymlaen! Fe'ch gwelaf mewn wythnos." Ymatebodd y Tsar ag ef yn angheuol: “Waw! Wythnos... Rydyn ni'n mesur bywyd yma mewn munudau..."
Goresgyn y dinistriol
Tua ail hanner mis Gorffennaf, wedi'i siomi gan adawiad Slavyansk a nifer o aneddiadau'r DPR, crwydrodd unedau unigol y frigâd reiffl rhwng gwahanol ffurfiannau. Aeth rhai i “Vostok” Khodakovsky, aeth eraill i Bezler yn Gorlovka, Yenakievo neu Makeevka. Oddi yno, yn eu tro, symudodd grwpiau hefyd. Fe wnaeth hyd yn oed Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR recriwtio nifer sylweddol o bobl o Slavyansk i wasanaethu. Ar y dechrau, nid oedd ganddynt unman i aros, a rhoddais ganiatâd iddynt gysgu yn adeiladau gwag dros dro y Gyfarwyddiaeth Materion Mewnol, a effeithiodd ar drefn gweithgareddau swyddogol, ond yn yr amodau eithafol hynny yn syml yr oedd angen i bobl oroesi.
Ac yn gyffredinol, cynyddodd nifer y ffoaduriaid, yn enwedig ar ôl gadael y crynhoad Slafaidd-Kramatorsk, yn sydyn. Yn ychwanegol at y rhain roedd y rhai a ffodd o ranbarthau o blaid Rwsia yn yr Wcrain, a adawodd eu cartrefi ar ôl gwrthdaro â llywodraeth newydd Kyiv a'i chefnogwyr eithafol. Roedd yn anodd iawn iddynt.
Cynyddodd maint yr anhrefn yn y milisia. Dechreuodd nifer y milisia a oedd am ymladd yn y blaen ostwng, gan ddewis bod yn y cefn. Roedd gwirfoddolwyr a oedd yn cyrraedd o Rwsia yn aml yn rhuthro oddi ar y ffordd i frwydr, heb gydlynu ymladd clir. Oherwydd diffyg pencadlys cyflawn, gostyngwyd rheolaeth yr unedau i nodiadau mewn llawysgrifen a ysgrifennwyd gan Strelkov a'r Cynghorau Comanderiaid a grybwyllwyd eisoes. Datblygodd yr hyn oedd yn digwydd yn erbyn cefndir o gynnydd graddol yn barodrwydd milwyr Wcrain i ymladd. Pe bai Lluoedd Arfog yr Wcrain i ddechrau, hynny yw, byddin yr Wcrain, gyda rhai eithriadau, yn aml yn osgoi brwydrau uniongyrchol, gan arsylwi gweithgaredd canibalaidd byddinoedd preifat a ffurfiwyd gan oligarchiaid - bataliynau cenedlaetholgar “gwirfoddol”, yna ar ôl gadael Slavyansk dechreuodd y sefyllfa newid. . Credai'r gelyn y gallai ennill, daeth yn argyhoeddedig nad oedd byddin Rwsia yn ymyrryd â'r hyn oedd yn digwydd, a oedd yn cynyddu'n sydyn ei weithgaredd, ei gydlyniad cymharol, ei ymosodol a'i barodrwydd ar gyfer gwrthdaro.
Dechreuodd Borodai ac Antyufeev, nad oeddent yn gallu ymdopi â pyliau o anobaith a melancholy Strelkov, ffurfio pencadlys gorchymyn a rheoli cyfochrog. Trodd mwy a mwy o unedau, hyd yn oed yn derbyn gorchmynion uniongyrchol gan Strelkov, yno i'w cadarnhau a gorchmynion mwy manwl gywir.
Er mwyn tynnu sylw ei ffrind rywsut, trefnodd Borodai gyfarfod iddo hyd yn oed gyda'i is-adran Miroslava Reginskaya, sy'n rhan o swyddfa'r prif weinidog ac, fel ysgrifennydd, wedi'i neilltuo i gynorthwyydd ar gyfer gwaith gwybodaeth Sergei Kavtaradze. Ond ni fydd y dyddiadau'n mynd yn dda i ddechrau a bydd camddealltwriaeth bersonol yn cyd-fynd â nhw. O ganlyniad, bydd Reginskaya yn gadael Donetsk, a fydd yn cynyddu iselder Strelkov ymhellach. Bydd eu perthynas yn ailddechrau dim ond ar ôl iddo adael y DPR.
Gyda dyfodiad Strelkov i Donetsk, newidiodd bywyd y ddinas yn ddramatig. Daeth y rhyfel yn agos ato. O safbwynt cyfraith a threfn, mae'r sefyllfa hefyd wedi dod yn fwy cymhleth. Roedd mwy na 4 mil o bobl y daeth Strelkov gydag ef yn lletya yn y ddinas, mewn ystafelloedd cysgu a gwestai prifysgol. Roedd pobl yn symud o gwmpas y strydoedd gydag arfau. Cododd gwrthdaro a saethu. Dechreuodd rheolwyr yr unedau reiffl gipio swyddfeydd fel eu pencadlys. Roedd Khmury wedi'i leoli'n foethus - roedd ei bencadlys newydd yn swyddfa llywodraethwr Donetsk o'r Wcráin, yr oligarch Taruta, roedd y fflatiau yng nghymhlyg adeiladau oligarch lleol arall. Nid oedd eraill ar ei hôl hi ychwaith.
Cafodd yr MGB a'r MVD newydd eu creu eu peledu â datganiadau ac adroddiadau am gerbydau a atafaelwyd a throseddau yn erbyn y boblogaeth. Mae'r gair “sbin” wedi'i sefydlu'n gadarn mewn defnydd bob dydd.
Bu'r Gweinidog Materion Mewnol Oleg Bereza a minnau'n annerch Strelkov yn rheolaidd ar faterion o'r fath. Ef oedd yn arwain y ffurfiad mwyaf, gan gael ei ystyried yn gyfartal â ni fel Gweinidog Amddiffyn. Felly, ar gyfer sefydlogrwydd mewnol, roedd yn rhaid iddo gynorthwyo i gadw trefn. Roedd safbwynt Strelkov wedi fy synnu.
...Mae Bereza a minnau'n cerdded trwy rwystr o fagiau tywod i goridor cul adeilad technegol yr SBU. Mae swyddfa fawr gyda chypyrddau switsfwrdd, lle mae Strelkov yn dal cyngor o gomanderiaid, ar y dde ar hyd y coridor. Dwy ystafell yn agosach at yr allanfa, ar y chwith ar hyd y coridor, yw ei swyddfa bersonol. Mae bwrdd trefnus sydd wedi'i osod yng nghanol y coridor, wedi'i ffinio gan bentwr o flychau “sinc”, yn cynnig trosglwyddo'r arfau. Atebaf nad oes arfau. Mae'r pistol yn fy nghês, ond ni welaf unrhyw bwynt i'w adael.
Rydym yn mynd i mewn i'r swyddfa ar y chwith. Strelkov ar y map. Mae'r corff yn llawn tyndra, mae anobaith gwydrog pell yn y llygaid. Mae wedi bod dan straen ers amser maith. Mae hyn yn ennyn tosturi a chydymdeimlad. Wrth drafod y sefyllfa yn ein hamdden, mae Oleg a minnau'n dweud wrth ein gilydd na fyddem am fod yn ei le ac nad ydym yn barod i gondemnio gadael Slavyansk. Oherwydd bod y tensiwn a brofir gan y person hwn yn enfawr. Mae sefyllfaoedd lle mae gyrfa ŵr milwrol yn teimlo’n hyderus, fel selogwr lled-sifilaidd yn ei hanfod, yn ei ddychryn a’i flino.
Mae Strelkov, ar ei liwt ei hun, yn dweud sut mae'n gweld y sefyllfa ar y blaen. Mae'r sefyllfa, rhaid dweud, yn edrych yn dywyll iawn. Mae'n dweud eto na fydd y sefyllfa'n para mwy nag wythnos neu ddwy heb ddefnyddio milwyr. Yn trafod pa mor fuddiol fyddai symud cyrff rheoli i Snezhnoye32.
Y Gweinidog Amddiffyn Igor Strelkov yn un o'i ffitiau o anobaith
(Yn ddiweddarach, yn un o'i gyfweliadau ôl-Donbass cyntaf, bydd Strelkov ei hun yn siarad am ei ymgais i adael Donetsk:
Alexander PROKHANOV. Yn y sefyllfa argyfyngus hon, a oedd unrhyw fwriad i adael Donetsk, a oedd y lluoedd yn anghyfartal eto?
Igor STRELKOV. Maen nhw'n fy nghyhuddo o fod eisiau gadael Donetsk. Dywedaf wrthych yn onest: ar ryw adeg rhoddais y gorau i gredu y byddai cymorth o Rwsia yn dod o gwbl. Fi jyst stopio credu! Ac ni allai neb warantu hyn i mi ...
...Ar hyn o bryd pan dorrodd y gelyn y ffordd rhwng Shakhtersk a Torez, roedd gen i argyfwng seicolegol, dechreuais feddwl beth i'w wneud, roeddwn i'n meddwl symud y pencadlys i Shakhtersk neu Snezhnoye a pharatoi gwacáu Donetsk. Oherwydd roeddwn i'n deall: os nad oes help, yna mae'n rhaid i ni o leiaf achub pobl ...
...Pam ydw i'n dweud bod yna drobwynt? Oherwydd ar y foment honno gorchmynnais i'r pencadlys fod yn barod ar gyfer dirwyn i ben a holl swyddogion y staff i'w llwytho i fyny. Ni wnaeth pobl drafod fy ngorchmynion oherwydd eu bod yn fy nghredu. Ac es i fy hun ymlaen i Shakhtersk...
...Atebais y cwestiwn a oedd cynllun i ildio Donetsk. Roedd cynllun i beidio ag ildio Donetsk, ond bwriad, fel opsiwn, i gefnu ar Donetsk er mwyn tynnu allan ac achub pobl, grymoedd a modd33.)
Mewn ymateb, rydym yn bwriadu trafod problemau mewnol. Mae Oleg yn darllen gwybodaeth am nifer o ffeithiau “gwasgu” a throseddau eraill. Mae gwahanol reolwyr Strelkov ac ef ei hun yn cyhoeddi “cyfarwyddiadau” yn gyson ar gyfer “tynnu'n ôl dros dro er budd y blaen.”
- Igor Ivanovich! Mae ein brwydr yn seiliedig ar bobl, rhaid inni beidio â throi'n ysbeilwyr tuag at y rhai sy'n ein cefnogi. Mae’n fater brys i ffurfio patrolau rhyngadrannol a chreu pencadlys ar y cyd ar gyfer ymateb ar unwaith i droseddau. Mae angen adfer trefn yn y mannau lle mae'r milisia'n byw a symleiddio eu symudiad o amgylch y ddinas gydag arfau.
- Ydw, rwy'n cytuno bod hyn yn angenrheidiol. Ond nid nawr. Mae'r sefyllfa yn seiliedig ar snot! Os bydd pobl yn cymryd rhywbeth, mae ganddyn nhw hawl iddo. Oherwydd bod y perchnogion blaenorol wedi bradychu eu cartref trwy redeg i ffwrdd, ac mae'r diffoddwyr yn peryglu eu bywydau. Heddiw fe wnaethon nhw eu cymryd, yfory byddan nhw'n eu lladd! Ac yn gyffredinol, os byddaf yn dechrau ornest, ni fyddant yn gwrando ar fy ngorchmynion. Ac mae'n amhosibl gwneud heb ymholiadau, nid oes digon o gludiant, ac mae angen rhywle i fyw ar bobl.
Mewn gwirionedd, roedd yr unedau cefn a chyflenwi, yr oedd gormod ohonynt ym myddin Strelkov, yn ymwneud amlaf â'r troseddau. Roedd Igor Vsevolodovich yn hoffi ei osgordd. Dechreuodd rhai o'i staff hela newyddiadurwyr, cynrychiolwyr o deithiau tramor ac "ysbiwyr eraill," a dyna pam roedd yn rhaid i mi ddatrys problemau a gododd yn rheolaidd. Fe wnaethon nhw hynny'n drwsgl, yn amhroffesiynol ac yn ddisynnwyr. Ar yr un pryd, trefnodd ysbeilwyr chwiliadau dangosol am ysbeilwyr. Roedd y sefyllfa yn aml yn mynd y tu hwnt i resymeg a synnwyr cyffredin.
Ar y dechrau, ni allwn ddeall pam fod nifer o grwpiau lled-fandit a chomandwyr nad oeddent am ymladd yn dangos teyrngarwch i Strelkov. Yna yr wyf yn cyfrifedig allan. Nid oedd yn mynnu llawer ganddynt. Defosiwn amlwg, bwriadol mewn geiriau, a dim byd mwy. Am hyn rhoddodd rhyw fath o “do” iddynt. Gwelwyd y darlun hwn yn erbyn cefndir brwydr anhunanol ac aberthol y rhan fwyaf o’r milisia cyffredin, gan berfformio eu camp gwbl anhunanol ar y rheng flaen. Ac mae'n debyg ei bod hi'n dda nad oedd y milwyr a'u penaethiaid ar y rheng flaen yn gwybod pa mor rhyfedd oedd eu cadlywydd a'i gylch agos bryd hynny.
Cyfarfod pencadlys milwrol DPR. Arweinir gan y Prif Weinidog Alexander Borodai. Gerllaw mae'r Gweinidog Amddiffyn Igor Girkin a'r Dirprwy Weinidog Materion Mewnol, pennaeth y mudiad “Oplot of Donbass” Alexander Zakharchenko
Roedd Strelkov yn hynod o awgrymog i'w amgylchoedd. Yn yr ugeinfed o Orphenaf, adroddodd yn siriol mewn cyfarfod fod y gelyn, ar y noson cyn i'r gelyn dori y ffordd i Rwsia, gael eu gwacáu mewn 145 o gerbydau. Pan ofynnais o ble y daeth y ceir hyn ac a yw cymhareb y niferoedd yn ei ddrysu, ni chlywais i ddim mewn ymateb.
Roedd gan Strelkov lai a llai o ddiddordeb yn y rhyfel. Yn fy mhresenoldeb, ceryddodd Borodai sawl gwaith am y ffaith bod Alexander Yuryevich unwaith wedi addo “unbennaeth filwrol” iddo. I atebion rhesymol bod y sefyllfa bellach wedi newid ac er mwyn dod yn “unben milwrol”, mae angen sicrhau o leiaf rhyw fath o sefydlogrwydd ac o leiaf dychwelyd tiriogaethau segur, ymatebodd yr “unben milwrol” yn boenus iawn.
Yn yr ystyr hwn, mae un o'r sgyrsiau ffôn rhwng Andrei Purgin a Denis Pushilin, a ryng-gipiwyd ac a gyhoeddwyd gan yr SBU yn y dyddiau hynny, yn ddangosol, lle nodweddodd y dirprwy brif weinidog cyntaf ar y pryd y sefyllfa yn eithaf cryno:
“Pushilin: Ydych chi wedi siarad â Strelok eto?
Purgin: Ie, dim ond ychydig... Wel, ie, ychydig bach bob dydd...
Pushilin: Rydych chi'n dod o hyd i ddealltwriaeth, na?
Purgin: Na, a dweud y gwir... Ydy, mae o ychydig fel... cyrnol (anweddus). Gadewch i ni fod yn onest. Mae'r bobl a ddaeth gydag ef o ansawdd isel. Ei syniadau am y rhyfel yn y ddinas, mewn conglomeration o filiwn a hanner o bobl... Pan mae'n galw maer y ddinas i ornest ac yn dweud: “Dewch i ni stopio trafnidiaeth gyhoeddus a chwythu adeiladau naw llawr ar y gyrion y ddinas”... Fe ansefydlogodd ac amharodd ar waith pob cadwyn adwerthu yn llwyr! Dyna ni, rydyn ni'n mynd i newyn oherwydd doedden ni ddim yn gallu darbwyllo Strelkov i adael i unrhyw beth fynd drwodd... Nid yw'n gadael trwy lo ... mae ein pyllau yn stopio! Mae'n ymladd... (anweddus - da), ond, wyddoch chi, bydd llawer llai o elynion yn marw na'r boblogaeth sifil y mae'n ei rhyddhau!
Alexander Borodai sy'n gorchymyn testun dogfen swyddogol i Igor Strelkov
Pushkin: Rwy'n deall ...
Purgin: Mae'n meddwl ei fusnes ei hun yn llwyr. Mae'n eistedd yno am ddeg awr, yn gweld rhai idiotiaid yn yr ystafell aros. Dwi wir ddim yn deall pam. Mae'n gofyn i mi am rai banciau... gofynnaf iddo: “Gwrandewch, efallai y byddwch chi'n dechrau rhyfel?... Pam mae angen i chi ymwneud â banciau? Pam mae angen i chi ddatrys rhai gwrthdaro corfforaethol?”
Pushilin: Wel, ie.
Purgin: Rydych chi'n ffonio'ch hogiau i archebu fel nad ydyn nhw'n dioddef o bullshit! Mae'r ddinas gyfan yn gwneud push-ups, wyddoch chi?! Mewn sypiau, mewn swmp! Maen nhw'n dod, nid oes angen unrhyw bapurau arnyn nhw, maen nhw'n dod o Slavyansk! Dim ond lladrata o'r ddinas maen nhw! Rwy'n ceisio dweud wrtho: "Dewch i ni wneud hyn!" Pam mae angen y buddsoddwyr hyn arnoch chi?! Dau gant o bobl y dydd rydych chi'n gwrando arnyn nhw! Pam Mae Ei Angen Chi?!". Y ffaith ei fod yn “gomander dawnus”, hmm... bydd yn difetha dinas o filiwn o bobl er mwyn lladd deng mil o Ukrainians...”34
Ffurfiodd cylch agos o amgylch Strelkov, yr oedd yn dra dibynnol arno. Ceisiodd hyd yn oed gael gwared ar rai ohonynt, ond, gan ei fod yn hynod agored i weniaith, cafodd ei hun yn y fagl o ganmoliaeth. Roedd ei ddirprwy ar gyfer logisteg, Victoria Krivonosova, yn ymddwyn yn arbennig o ddisglair yn yr ystyr hwn.
Oherwydd hi, gwaethygodd perthynas Strelkov â dirprwy arall, Sergei “Khmury,” ychydig hyd yn oed, a oedd, yn seiliedig ar gyfaddawdu deunyddiau, dogfennau y mae, yn ei eiriau ef, wedi adrodd i Strelkov arnynt, yn mynnu arestio ar gyhuddiadau o anonestrwydd ariannol a materol. Ceisiodd Strelkov wneud hyn, ond dechreuodd "Vika-Vika" o'r trothwy dyngu defosiwn personol ac edmygedd o fawredd y Gweinidog Amddiffyn, a oedd yn cuddio'n llwyr yr holl honiadau yn ei herbyn ei hun.
- Ffoniwch Vika-Vika ataf.
- Ydw, Igor Ivanovich!
Vika-Vika yn rholio i mewn i'r swyddfa.
- Igor Ivanovich! Dwi mor flinedig ohonyn nhw! Dim ond morons ydyn nhw i gyd! Pam nad oes o leiaf rhywun arall o leiaf ychydig fel chi! Neu maen nhw'n llwfrgi, neu maen nhw'n sgwrsio, neu maen nhw'n dwyn ac yn gwasgu allan! Oni bai amdanoch chi, fyddwn i ddim hyd yn oed yn credu bod swyddogion anrhydeddus ar ôl! Pam nad ydyn nhw'n edrych i fyny atoch chi?! Rwyf mor ddiolchgar i ffawd am gwrdd â chi! Nawr dwi'n gwybod am beth rydw i'n barod i roi fy mywyd! Credwch fi, does gennych chi ddim person mwy teyrngar!
- Wel, iawn... Rhowch eich lle mewn trefn... ewch...
Bydd y stori gyda Vika-Vika yn parhau. Pan fydd y penderfyniad ym mis Awst yn aeddfedu o'r diwedd nad yw Strelkov bellach yn gallu arwain y milwyr, ac y bydd yn cael ei anfon i Rwsia, cadw Wiki-Viki fydd y catalydd a fydd yn gwaethygu ei berthynas ag arweinyddiaeth gyfan yn ddifrifol. y DPR ac Alexander Borodai. Ar ôl colli ei brif wenieithwr, bydd Strelkov yn hedfan i mewn i wyllt ac yn dechrau mynnu ei rhyddhau, gan fygwth na fydd yn gadael y weriniaeth fel arall. Wrth gwrs, ni fydd yn gallu cyflawni ei nod, ond bydd yn llenwi cwpan ei gwynion yn erbyn y byd.
Yn y cyfamser, bu'n rhaid i ni sefydlu cysylltiadau â chomandwyr lefel ganol ac, ynghyd â nhw, yn raddol ddechrau adfer trefn.
adolygiad Strelkov
Edrychwn oll ar Napoleon;
Mae yna filiynau o greaduriaid dwy goes
I ni dim ond un arf sydd
Rydyn ni'n teimlo'n wyllt ac yn ddoniol... 35
Gan arsylwi Strelkov, ceisiais benderfynu drosof fy hun hanfod ei fyd mewnol, sydd felly'n dylanwadu ar ei weithredoedd. Roedd y ddealltwriaeth hon yn bwysig ar gyfer dadansoddiad ymarferol o botensial a rhagfynegi camau gweithredu pellach, yr oedd llawer yn dibynnu arnynt bryd hynny.
Yn bersonol, mewn amgylchiadau tebyg, rwyf wedi ceisio dosbarthu pobl ers tro yn ôl dull “Seven Radicals”36 y seicolegydd gweithredol Rwsiaidd Viktor Ponomarenko36, sy'n gyfleus ac yn ymarferol i rywun nad yw'n arbenigwr (yr hyn a elwir yn “Dull o adnabod cymeriad gweledol a rheoli ymddygiad”). Daw ei hanfod i lawr i'r tarddiad, yn seiliedig ar ddadansoddiad o brif rinweddau a nodweddion (radicalau) cymeriad, sydd yn eu rhyngweithiad yn ffurfio proffil unigol.
Nododd Ponomarenko y rhinweddau hyn trwy gyfatebiaeth â therminoleg afiechydon seiciatrig, sy'n nodweddu nodweddion cyn gwaethygu patholegol, gan nad yw salwch meddwl yn creu rhyw un newydd, ond dim ond yn addasu'r cymeriad blaenorol sy'n gynhenid mewn person pan oedd yn dal yn iach. Y saith prif radical yw hysterig, epileptoid, paranoid, emosiynol, sgitsoid, hyperthymig a phryderus. Mae’r ôl-ddodiad “-id-” yn yr achosion hyn a gyfieithir o’r Groeg yn golygu “tebygrwydd”. Daethpwyd i gasgliadau pellach yn seiliedig ar waith yr arbenigwr hwn.
Ac roedd y casgliadau hyn ynglŷn â Strelkov yn besimistaidd.
Roedd radical sylfaenol personol Strelkov yn amlwg yn sefyll allan fel cymysgedd o fathau o baranoiaidd a sgitsoid fel y prif rai, ynghyd â'r hysterig fel un ychwanegol.
Fel y gwyddoch, nodweddir paranooidau mewn ffordd a ddiffinnir yn llym. Yn seiliedig ar nodweddion cyffredinol radical o'r fath, yn aml mae gan ei gynhaliwr rinweddau arweinyddiaeth cryf. Mae'n well ganddo arddulliau clasurol i bob arddull. Y prif reswm yw bod yr arddull glasurol yn adlewyrchu blaenoriaeth ddiamod nodau a gwerthoedd cyhoeddus dros rai unigol. Mae'n symbol o gryfder hyderus, cyfunol cymdeithas ac, yn unol â hynny, y parodrwydd i wasanaethu ei buddiannau. Ond dim ond yn y ddealltwriaeth o'r hyn sy'n cael ei astudio. Mae'n weithiwr caled sydd mewn cariad â'i waith. Felly, mae popeth o'i amgylch yn dwyn argraffnod ei brif weithgaredd a'i nod dewisol. Mae'r paranoiaidd yn gweithio ble bynnag y mae.
I.Strelkov
Y duedd baranoiaidd mewn cymeriad yw pwrpas, dyfalbarhad, hunanhyder, perfformiad uchel, dyfalbarhad i oresgyn rhwystrau, arweinyddiaeth, hynny yw, angen gwrthrychol am gynorthwywyr, oherwydd maint y cynlluniau.
Fodd bynnag, y dyfalbarhad paranoiaidd enwog, hyder yn eich un chi - a dim ond un eich hun! – mae bod yn iawn yn troi’n ystyfnigrwydd, amharodrwydd ac anallu i glywed eich gwrthwynebydd, i ganfod safbwynt gwahanol, sy’n aml yn fwy rhesymegol. Wrth wraidd byd-olwg a gosod nodau mae meithrin egocentrism rhywun yn ofalus. Mae yma ego cyffrous a byd di-nod, amherffaith, dieflig sydd angen newidiadau brys yn ôl ei reolau. Heb werthfawrogi syniadau pobl eraill o gwbl, mae paranoiacs yn rhoi pwysigrwydd paranoiaidd i'w rhai nhw eu hunain, er eu bod wedi'u dwyn oddi ar eraill. Canfyddiad unochrog o'r byd yw ochr fflip yr ansawdd hwn. Unochrog a symlrwydd. Oherwydd ei bod yn amhosibl dal ymwybyddiaeth y llu gyda syniad heb ei symleiddio i mewn i slogan ddealladwy i bawb. Ac mae symleiddio syniadau yn ystumio eu gwir ystyr gwreiddiol. Mae paranoid yn eithaf cyntefig mewn gwirionedd.
Mae ymroddiad paranoiaidd i syniad yn ganlyniad i bryder, sy'n bresennol yn y system nerfol ac yn gynnyrch newidiadau organig sy'n ei wanhau. Mae person paranoiaidd cyffredin yn ofni gwyro oddi wrth y llwybr a ddewiswyd ac yn glynu wrth y syniad fel pe bai'n ganllaw.
Ar yr un pryd, mae pobl, er gwaethaf unrhyw rethreg a ddefnyddir, yn trin eraill fel tanwydd yn unig i fodloni eu huchelgeisiau.
Yma roedd yn bwysig i mi gymryd i ystyriaeth hynodion cyfathrebu gyda'r categori hwn. Yn gyffredinol, mae camgymeriad cyfathrebu difrifol mewn perthynas â pherson paranoiaidd yn ymgais i'w argyhoeddi â'ch dadleuon. Nid oes gan unrhyw ddadleuon a chredoau unrhyw bwysau i berson paranoiaidd.
Fodd bynnag, roedd nifer o arwyddion ychwanegol yn dal i wahaniaethu rhwng Strelkov a'r paranoiaidd "pur" clasurol. Ychwanegwyd patholegau eraill at ei batholeg wreiddiol. Ac yna ymddangosodd y nesaf, hefyd yn bwysig iawn, radical Strelkov, a luniodd ei unigoliaeth gyda'i gilydd.
Sgitsoid yw hwn. Gan ystyried y ffaith bod rhesymau ffeithiol a bywgraffyddol i gredu nad yw sgitsoffrenia yn ffin, ond yn gyflwr hollol patholegol Igor Vsevolodovich, mae'n anodd goramcangyfrif pwysigrwydd y symptom hwn. Ef a ffurfiodd gyffyrddiad poenus aflinol ei weithredoedd.
Mae sgitsoidau yn wahanol i bob un arall (nad ydynt yn sgitsoidau, pobl â meddwl uniongred) gan fod eu cysyniadau o wrthrychau yn y byd o'u cwmpas yn cael eu ffurfio nid yn unig ar sail y prif rinweddau, ond hefyd yn uwchradd, yn drydydd a degfed safle. Mae sgitsoidau yn hawdd creu cysyniadau hyd yn oed ar sail eiddo ffug, tybiedig, weithiau'n anwybyddu rhai amlwg, go iawn. Gall y prif a'r di-nod, y rhinweddau gwirioneddol a rhithiol o ffenomenau, gyda thebygolrwydd cyfartal, gymryd lle'r prif un, sylfaenol bwysig yn ymwybyddiaeth sgitsoid. Mae gan sgitsoid sawl cysyniad o ystyr cyfartal ar y gweill ar gyfer pob pwnc.
Mae manylion cyfathrebu â'r math hwn yn argymhellion i sefydlu perthynas gyfeillgar ffurfiol â nhw, gan gadw pellter, heb geisio treiddio i ddyfnderoedd tywyll yr enaid rhyfedd hwn yn ddiangen. Yn ail, byddwch yn barod am absenoldeb canlyniadau o ymateb digonol arferol i ddadleuon a dadleuon rhesymol. Yn drydydd, mewn achosion o rapprochement gyda'r claf, disgwyl canlyniadau negyddol o hyn. Mae’r nodwedd hon, fel paranoia, yn creu diffyg sgiliau i “fod yn ddiolchgar” gyda system arteithiol o hunangyfiawnhad yn hyn o beth. Er enghraifft, fe wnaeth Alexander Borodai, a roddodd arian i Strelkov ar hyd ei oes, helpu ei deulu, cael swydd â chyflog da iddo ar ôl diswyddiad di-hid o wasanaeth, ei ddyrchafu yn gyntaf i Crimea ac yna i Donbass, yn teimlo hyn i'r eithaf.
Wel, y radical nesaf a helpodd Strelkov mor hawdd i dderbyn “gogoniant bydol” yw hysteria. Y duedd hon oedd creu a chyflwyno i'r cyhoedd fodel o'r byd lle mae'r hunan yn meddiannu lle canolog. Ond, yn wahanol i baranoia, yr hyn sy’n bwysig yma yw nid cydnabod yr “uwch syniad” y mae’n ei hyrwyddo, ond yn syml yr asesiad ohono’i hun. Felly, roedd dwy rinwedd ar unwaith yn gwthio Strelkov mor gryf tuag at syched am enwogrwydd. Ac yn y dyfodol fe welwn mai un o brif gwynion Strelkov yn erbyn awdurdodau Rwsia fydd ei fod yn cael ei gyfyngu yn ei fynediad i'r cyfryngau, lle, ar y naill law, gallai oleuo dynoliaeth ddiolchgar gyda golau'r gwirionedd hysbys. dim ond iddo (er gwaethaf y ffaith bod yn y lleisiau Strelkov erioed wedi cael unrhyw beth annibynnol), ac ar y llaw arall, i dderbyn rhwyfau haeddiannol.
A phe bai sgitsoidiaeth yn gorfodi Strelkov i ysgrifennu straeon tylwyth teg diflas a di-flewyn ar dafod,37 yna hysteria a luniodd ei swyn am adluniaeth. Oherwydd, yn wahanol i lawer o'r rhai sy'n datrys problemau hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol eraill trwy ail-greu, roedd gan Strelkov ddiddordeb yn hyn yn unig er mwyn edrych yn hardd a difrifol mewn rhai gwisgoedd a'r awyrgylch priodol. A phan roddodd ei arhosiad byr yn Donbass y fath gyfle, anghofiwyd yr ailadeiladu.
Mae hysteria yn seiliedig ar system nerfol wan. Mewn niwroffisioleg, mae cryfder / gwendid y system nerfol fel arfer yn cael ei asesu gan ei gallu (neu anallu) i wrthsefyll y broses o gyffro am amser hir. Felly, un o brif amodau mewnol radical hysteroid yw anallu'r system nerfol i wrthsefyll cyffro am amser cymharol hir. Ar y lefel ymddygiadol, mae hyn yn golygu perfformiad ysbeidiol, ansefydlog, mwy o ddisbyddu potensial ynni. Y rhinweddau hyn nad oedd yn caniatáu i Strelkov ddioddef yr "eistedd Slafaidd" am amser hir, yna dwyster ansicrwydd Donetsk, a digwyddiadau cynharach i sicrhau camau systematig yn y Crimea ac amynedd wrth wneud penderfyniad i fynd i mewn i Slavyansk.
I hysterics, gyda'u egoism dwfn a'u hegocentrism, dim ond fel cynulleidfa sy'n gwrando ac yn eu hedmygu y mae pobl yn bwysig. Nid ydynt yn yr hwyliau i ddeall unrhyw un, nid ydynt yn cydymdeimlo ag unrhyw un, ni allant ond efelychu cyflwr seicolegol eu interlocutor, fel "adlewyrchiad drych", a dim byd mwy.
Mae presenoldeb tuedd hysterig bob amser yn effeithio ar agwedd y gwrthrych tuag at ganlyniadau ei ymdrechion ei hun: mae'n tueddu i orliwio llwyddiannau ac anwybyddu methiannau. Ar y naill law, mae ffydd yn anffaeledigrwydd rhywun, mewn “seren arweiniol,” yn sicr yn helpu i oresgyn anawsterau, ar y llaw arall, mae'n ychwanegu hunanhyder ac yn llwyr gladdu'r angen am gyngor pobl eraill, am weithio ar gamgymeriadau a'u cyfaddef. . Felly, weithiau dim ond radical sgitsoid ffurfio yn Strelkov rhai amheuon pasio am ei hunan annwyl.
Roedd cymeriad y gwrthrych yn dangos egocentrism amlwg, awydd i dderbyn asesiad uchel o’i rinweddau (gyda thuedd i briodoli rhinweddau’r tîm i chi’ch hun). Mae meddyliau am eu detholusrwydd eu hunain, eu cenhadaeth arbennig, a'u harwyddocâd cymdeithasol-hanesyddol bob amser yn dod i feddyliau o'r fath. Mae uchelgais ac awydd am dwf gyrfa yn dwysau.
Roedd yr holl nodweddion personol a nodwyd o'r proffil seicolegol unigol wedi'u cadarnhau'n gadarn yn y person dan sylw ag anhwylder personoliaeth anghymdeithasol amlwg (neu sociopathi). Mae gwyddoniaeth seiciatrig fodern yn diffinio sociopathi fel anghysondeb mawr rhwng ymddygiad a normau cymdeithasol cyffredinol, a nodweddir gan yr arwyddion canlynol (ar gyfer diagnosis, dim ond tri neu fwy o feini prawf sydd eu hangen ar seiciatrydd i gyd-fynd):
a) difaterwch tuag at deimladau pobl eraill;
b) sefyllfa anghwrtais a pharhaus o anghyfrifoldeb a diystyrwch o reolau a chyfrifoldebau cymdeithasol;
c) anallu i gynnal perthnasoedd yn absenoldeb anawsterau wrth eu ffurfio;
d) gallu eithriadol o isel i wrthsefyll rhwystredigaeth, yn ogystal â throthwy isel ar gyfer rhyddhau ymddygiad ymosodol, gan gynnwys trais;
e) anallu i deimlo'n euog ac elwa o brofiadau bywyd, yn enwedig cosb;
f) tuedd amlwg i feio eraill neu gyflwyno esboniadau credadwy am eich ymddygiad, sy'n arwain y pwnc at wrthdaro â chymdeithas.
Fel symptom ychwanegol, gall anniddigrwydd cyson ddigwydd. Yn ystod plentyndod a glasoed, gellir cadarnhau'r diagnosis gan anhwylder ymddygiad, a ddigwyddodd, yn ôl adolygiadau gan bobl sy'n adnabod Strelkov yn agos.
Mewn ymarfer meddygol rhyngwladol, yn ogystal â'r meini prawf cyffredinol ar gyfer anhwylder personoliaeth, rhaid i dri neu fwy o'r pwyntiau canlynol fod yn bresennol:
1. Anallu i gydymffurfio â normau cymdeithasol a pharchu deddfau.
2. Rhagrith, a amlygir mewn celwydd mynych, defnydd o ffugenwau, neu dwyll eraill er mwyn cael elw.
3. Byrbwylltra.
4. Anniddigrwydd ac ymosodol.
5. Cymryd risgiau heb ystyried eich diogelwch eich hun ac eraill.
6. Anghyfrifoldeb cyson, a amlygir gan fethiant cyson i gynnal amserlen waith benodol neu fodloni rhwymedigaethau ariannol.
7. Diffyg edifeirwch, a amlygir gan resymoli neu ddifaterwch ynghylch niweidio eraill, cam-drin eraill, neu ddwyn oddi ar eraill38.
Cafodd set ddigonol o'r arwyddion hyn yn Strelkov ei ddiagnosio'n ddiamwys gan arsylwadau.
Yn gyffredinol, roedd hwn yn un o'r mathau bron yn glasurol o ddinas fawr yn byw o deulu deallus, yn wan ac yn anghymdeithasol fel plentyn, yn byw mewn byd rhithiol yr oedd wedi'i ddyfeisio, yn cronni cwynion yn erbyn y rhai a'i tramgwyddodd am flynyddoedd lawer ac yn gohirio dial. tan y cyfle cywir gyda'r geiriau “Fe ddangosaf i chi yn nes ymlaen.” , byddwch yn fy adnabod eto,” breuddwydiwr caeedig a theip wedi'i niweidio'n emosiynol. Ar hyd ei oes bu'n ceisio mynd y tu hwnt i'w ddiflasrwydd, i neidio uwch ben y rhinweddau personol safonol gwreiddiol dan ddylanwad nodweddion poenus. Roedd arwyddion bod Strelkov wedi dioddef trawma seicolegol difrifol yn blentyn. O ganlyniad, dyrchafodd y person ei batholegau i'r categori unigoliaeth.
Felly, y gwir amdani yw bod gennym gleient analluog i hunan-ddadansoddi beirniadol, yn gorliwio ei bwrpas a'i genhadaeth ei hun, ond yn methu â dioddef straen seicolegol hirdymor, yn angerddol am hunan-gyflwyniad ac yn canfod y byd o'i gwmpas fel lle i gwrthdaro cyson rhyngddo a'r gyfundrefn sefydledig. Roedd yn rhaid cymryd hyn i gyd i ystyriaeth wrth drefnu rhyngweithio â Strelkov.
Leonid Baranov, pennaeth Pwyllgor Arbennig y DPR
(Mehefin 2014)
 
Penderfynu ar yr ergydion
Amgylchedd personél
Wrth ffurfio adran, fel, yn gyffredinol, ym mhobman, y mater allweddol yw gwaith personél. Ond o bwy i recriwtio? Erbyn i mi gyrraedd y DPR, roedd holl freuddwydion fy mhlentyndod am chwarae'r sgowtiaid, am gyfranogiad diogelwch y wladwriaeth wrth weithredu eu delfrydau a'u cyfadeiladau, yr holl ffilmiau yr oeddwn wedi'u gwylio am ysbiwyr dirgel a "The Bourne Identity" eisoes wedi bod. sylweddoli. Rhywle crëwyd yr NKVD, Adrannau Arbennig, cudd-wybodaeth filwrol, cudd-wybodaeth arbennig, gwrth-ddeallusrwydd milwrol, gwrth-ddeallusrwydd anfilwrol, a gwrth-ddeallusrwydd arall.
Coronwyd y gwallgofrwydd hwn o arwyddion brawychus, a oedd yn ymwneud yn fras â'r cynnwys, gan Bwyllgor Arbennig dan arweiniad yr actifydd lleol Leonid Baranov. Yn syth ar ôl i mi gyrraedd, galwodd Borodai Alexander Zakharchenko a Leonid Baranov. Zakharchenko, ynghyd ag Oplot, is-lywyddodd y Weinyddiaeth Materion Mewnol a Bereza yn uniongyrchol, wrth ddod ag Oplot i'w warchodfa bersonol. O'r amser hwnnw hyd ei benodiad yn Brif Weinidog, Alexander Zakharchenko oedd Dirprwy Weinidog Materion Mewnol y DPR, a rhestrwyd Oplot fel sail y milwyr mewnol. Ar argymhelliad Oleg Bereza, dyfarnodd Cabinet y Gweinidogion y rheng “mawr” i Alexander Zakharchenko.
Cymerais reolaeth ar y Pwyllgor Arbennig. Nid oedd yr uned hon o fawr o ddefnydd, gan fod y dynion yn ymwneud yn bennaf â swyddogaethau heddlu a phennaeth. Yn Makeyevka, fe wnaethant sefydlu math o ward ynysu; gosodwyd troseddwyr yno, cadwyd trefn, ac weithiau fe wnaethant “wneud hunllefau” o'r gelyn.
Mewn gwirionedd, roedd dynion da a naïf yn bennaf, a oedd yn hongian eu hunain ag arwyddion brawychus, yn gwneud unrhyw beth, ond nid gwaith diogelwch y wladwriaeth traddodiadol. Denodd y tân chwyldroadol amrywiaeth o wyfynod. Yn yr achos gorau, roedden nhw'n dal delwyr cyffuriau neu'r rhai roedden nhw'n eu hystyried yn werthwyr cyffuriau, yn yr achos gwaethaf... Roedd yna rai gwaeth. Tynnais nhw i gyd oddi ar y staff a gorchymyn ail-ardystio.
Roedd yna bobl fel y Dad nesaf hefyd (roedd mwy o Dadau yn Donetsk nag yn adran achosion brys ysbyty mamolaeth Krasnodar). Wrth ddidoli trwy rwbel cudd-wybodaeth leol a gwrth-ddeallusrwydd, deuthum ar draws grŵp o tua chant o milisia, a oedd wedi'i leoli mewn ardal ger y maes awyr. Roedd yn cynnwys gwirfoddolwyr o Rwseg yn bennaf. Roedd eu rheolwr, gan gyflwyno ei hun fel Batya, yn datgan yn llym eu bod yn lluoedd diogelwch arbennig y wladwriaeth. Yna, heb lawer o seremoni, gofynnais am drosolwg o'r personél, yn ogystal ag adroddiad ar gymryd rhan mewn digwyddiadau a gelyniaeth, asesiad o'r sefyllfa weithredol a chynigion ar gyfer defnyddio ymladd. O ganlyniad, fe gyfaddefodd y Tad embaras nad oedden nhw wedi ymladd yn unman, ond yn sownd gyda’i gilydd oherwydd eu bod wedi cael eu tynnu’n anesboniadwy at y gair hud “state security” ers plentyndod. Roedd pobl er budd yr MGB yn gwbl ddiwerth. Ac nid dyma'r opsiwn gwaethaf a gafwyd.
Roedd asgwrn cefn cychwynnol y DPR MGB yn cynnwys gweithwyr y Pwyllgor Arbennig a chyn-filwyr yr SBU, SVRU39, a ymddiswyddodd ymhell cyn i'r digwyddiadau ddechrau. Yn syml, nid oedd unrhyw rai eraill. Yn ddiweddarach, gan sylweddoli y byddai'r sefyllfa gyda'r DPR yn para am amser hir, y gwnaeth gweithwyr gwasanaethau arbennig Wcrain estyn allan. Roedd yn rhaid iddynt chwilio am weithwyr ym mhobman, weithiau dim ond nodi un neu ddau faes ar wahân, gan gyfaddawdu'n ddifrifol a chadw mewn cof yr angen am weithwyr yn eu lle yn gyflym mewn unrhyw dymor byr. Cefais fy ngorfodi i gadw rhai, yn amlwg yn anaddas, am gyfnod byr fel y byddai rhywun i gyflawni tasgau sylfaenol. Roedd yn rhaid cychwyn ar y gwaith ar olwynion a dewis a glanhau cyson ar hyd y ffordd.
Roedd yr asesiad o'r sefyllfa yn pennu blaenoriaethau clir ar gyfer adeiladu a gweithgareddau presennol yr adran. Roedd angen recriwtio'r nifer lleiaf o weithwyr a'r ansawdd gofynnol. Ar yr un pryd, yn ofalus chwalu a gwasgaru'r rhai sy'n gwbl anaddas i adrannau eraill. Ar ôl hyn, datblygu'r sylfaen ddeunydd angenrheidiol, cael strwythur a threfnu gwaith ar yr olwynion mewn meysydd blaenoriaeth, sef: gwrth-ddeallusrwydd milwrol a thiriogaethol; cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn ysbeilio a grwpiau anghyfreithlon; brwydro yn erbyn difrodi, rhagchwilio a gweithgareddau terfysgol; gwasanaeth cudd-wybodaeth; diogelu cyfrinachau. Dechreuais roi cyfarwyddiadau eraill wrth i'r gwaith o adeiladu'r adran fynd rhagddo.
O safbwynt technolegol, roedd yn amlwg i mi sut y cafodd y materion hyn eu datrys. Rhennir bywyd cymdeithasol gwirioneddol y wladwriaeth yn flociau sy'n cynnwys "llinellau" a "gwrthrychau". Mae'r llinellau yn sfferau - ideoleg, economeg, diwylliant, crefydd, trosedd, llygredd, ac ati. Sefydliadau penodol yw gwrthrychau. Mentrau, adrannau'r llywodraeth, cyrff y llywodraeth, sefydliadau gwleidyddol a chyhoeddus, cyrff milwrol a ffurfiannau, ac ati O dan strwythur cymdeithas, mae strwythur diogelwch y wladwriaeth yn cael ei ffurfio, y mae eu gweithwyr yn cael eu neilltuo i linellau a gwrthrychau. Mae hyn wedi'i arosod ar ddiogelwch a gwaith gweithredol i amddiffyn cyfrinachau'r wladwriaeth, y system gudd-wybodaeth, gwrth-ddeallusrwydd a'r frwydr yn erbyn terfysgaeth. Nesaf yw cyflwyno ffurflenni, dulliau, safonau, offer, deunyddiau ac arferion.
Roedd angen atebion manwl ac ansafonol ar gyfer pob cyfeiriad. Er enghraifft, yng nghwymp 2014, cafodd pensiynwr, cyn-filwr gwrth-ddeallusrwydd milwrol â rheng uwch swyddogion, ei gyflogi fel un o’m dirprwyon. Roedd gen i brofiad proffesiynol hir a dwys y tu ôl i mi. Yn naturiol, gan ystyried profiad a'r sefyllfa, nodais brif flaenoriaeth ei weithgareddau swyddogol fel ffurfio strwythur gwrth-ddeallusrwydd milwrol llawn. Mewn amodau rhyfel, y system o asiantaethau diogelwch yn y milwyr yw un o'r prif offerynnau ar gyfer amddiffyn y wladwriaeth. Ni ellir gorbwysleisio ei bwysigrwydd - mae hyn yn cynnwys gwaith hidlo mewn perthynas â charcharorion ar y ddwy ochr, a diogelu cyfrinachau milwrol, chwilio am asiantau gelyn yn amgylchedd y fyddin a gwrthsefyll gweithgaredd y gelyn, a'r frwydr yn erbyn ysbeilio, grwpiau arfog anghyfreithlon, amrywiol cam-drin, troseddau a throseddau yn y lluoedd arfog .
Fodd bynnag, yn wahanol i feysydd gweithgarwch eraill, erbyn hynny nid oedd gennyf un gweithiwr, na chyn-weithiwr na phresennol, y gwrth-ddeallusrwydd milwrol lleol, na chyn-filwr, na llanc opera heb brofiad. Rhedodd pawb i ffwrdd a doedden nhw ddim ar frys i ddychwelyd.
Yn gyntaf, ceisiais ddewis o blith y milisia sawl selogion gweithgar a mentrus sydd â phrofiad mewn asiantaethau gorfodi'r gyfraith sy'n mwynhau awdurdod yn y milisia. Fodd bynnag, heb wybodaeth ddamcaniaethol benodol, dealltwriaeth o hanfodion elfennol gwaith, a diffyg ymarfer, trodd y dynion hyn, yn anaddas drwy ddefnyddio’r pwerau sylweddol a ddarparwyd gan y gwasanaeth, yn seiliedig ar sïon, clecs, hoffterau a chas bethau personol, y gwaith yn gyflawn. halogedigaeth.
Roedd gan fy nirprwy newydd ei gysyniad gwreiddiol ei hun o weithgarwch swyddogol, yr oedd yn hyderus ynghylch ei effeithiolrwydd. Awgrymodd y dylid dyrannu dau filwr i bob un o reolwyr yr unedau mwyaf, nad oedd ganddo unrhyw amheuaeth yn eu cylch, a'u hanfon i wasanaethu yn yr MGB. Neilltuwyd y milwyr hyn i'w hunedau blaenorol ac, o dan arweiniad cadlywydd profiadol, trefnwyd cefnogaeth wrth-ddeallusrwydd i'w hen unedau. Roedd hyn, yn ei farn ef, yn lleddfu ar wyliadwriaeth a diffyg ymddiriedaeth y rheolwr ac yn ei gwneud hi’n bosibl yn y cam cyntaf i lansio gwasanaeth y gellid ei drawsnewid yn y dyfodol.
Roedd syniad diddorol ac addawol yn troi allan yn nonsens llwyr. Nid oedd y rheolwyr naill ai'n dymuno tynnu sylw at eu hesgusodion eu hunain, gan osgoi hyn o dan bob math o esgusodion, neu nodi'r rhai yr ymddiriedir ynddynt fwyaf, fel y gwnaeth Alexander Khodakovsky, a dim ond dan nawdd yr MGB y cawsant statws ychwanegol, ond mewn gwirionedd dim ond un cadlywydd y gwnaethant ufuddhau iddo a chyflawni ei orchmynion yn unig, gan guddio rhag prosesau go iawn MGB. Neu, er mwyn cael gwared arno a'i ddifrodi, fe wnaethon nhw dynnu sylw at gymeriadau cwbl anaddas. Erbyn hynny, roedd pob uned fawr wedi caffael eu strwythurau gweithredol eu hunain, a elwir yn adrannau arbennig, gwrth-ddeallusrwydd, ac ati, ac ni welent unrhyw reswm i ddatgelu eu cyfrinachau i'r adran yr oeddwn yn bennaeth arni.
O ganlyniad, ddeufis yn ddiweddarach, dywedodd y dirprwy, gan ostwng ei ben gwallt llwyd, yn onest wrthyf ei fod wedi methu yn ei waith gwrth-ddeallusrwydd milwrol. Ni allwn ddod o hyd i bobl ddeallus, nid oedd nifer o bethau ychwanegol yr oeddwn i fy hun wedi'u penodi i'r cyfeiriad hwn yn gallu gwneud gweithgaredd proffesiynol, a daeth ei gysyniad yn ffuglen.
Yna cymerais y broblem hon. Mae'n argyhoeddedig un o egnïol cyn uwch swyddogion gwrth-ddeallusrwydd milwrol y SBU, a oedd cyn y rhyfel yn sicrhau diogelwch un o'r mentrau lleol mawr ac yn ystod y Maidan aeth i Crimea, i ymuno â'r gwasanaeth a chymryd swydd dirprwy bennaeth y uned gwrth-ddeallusrwydd milwrol yr MGB pan oedd swydd y pennaeth yn wag. Yna, ynghyd ag ef, fe ddewison ni bobl â phrofiad sylweddol mewn heddlu neu wasanaeth milwrol sefydliadol a chudd-wybodaeth ac mewn tair wythnos lansiwyd y maes pwysig hwn, gan gynyddu ei sylfaen faterol a rheoleiddiol. Yn naturiol, dechreuodd rhai o'r rhai a recriwtiwyd bron yn syth gael eu datrys, ond trodd y prif graidd yn eithaf effeithiol a, diolch i egni a menter y bos newydd, a oedd yn gwybod y manylion lleol yn dda, wedi'i drefnu'n gyflym yn un system. . Felly, datryswyd y broblem hon.
Dyma beth sy'n bwysig yma. Gallwch chi siarad cymaint ag y dymunwch am sut y dylai fod mewn theori. Mae ymarfer bob amser yn wahanol. Ac mae'n well dechrau proses amherffaith, gan ei chywiro wrth i chi fynd, na llonyddu'n ddibwrpas, gan siarad am sut y dylai fod, heb wneud dim. Ni waeth faint rydych chi'n ei luosi â sero, fe'i cewch yn y pen draw.
Oherwydd mai'r peth anoddaf bob amser yw'r dechrau, pan nad oes dim ac mae angen i chi gyflawni gweithdrefn alcemegol anodd - i wneud rhywbeth allan o ddim. Mae’r cwestiwn o wella’r “rhywbeth” hwn eisoes yn gwestiwn o dechnoleg. Fel y mae'n troi allan, y rhai sy'n gallu creu o ddim, er yn amherffaith, ar hap, gyda gwallau, ond yn creu! – yr ychydig, y rhai a all wedyn gywiro, cywiro, beirniadu a defnyddio’r hyn a grëwyd – tywyllwch.
Roedd ymdrechion cychwynnol i recriwtio swyddogion SBU a oedd yn bodoli ar y pryd ag agwedd gwrth-Kiev (ac roedd rhai) i weithio yn y DPR MGB yn gwbl aflwyddiannus. Ac mae hyn er gwaethaf y ffaith bod rhai ohonynt wedi cyfrannu'n weithredol at hyn ar ddechrau'r digwyddiadau chwyldroadol. Llwyddais i ddod o hyd i un o ddirprwy benaethiaid adran Donetsk yr SBU yn y Crimea, a oedd wedi ymddwyn yn eithaf pro-Rwsia yn flaenorol. Gwahoddais ef i ddod i Donetsk am sgwrs. Cytunodd, ond bu pob ymdrech i'w argyhoeddi i gymryd rhan yn y gwaith o greu'r DPR MGB yn aflwyddiannus. Gadawodd y dyn am y Crimea. Dim ond gyda grŵp bach o’i is-weithwyr y cynhaliwyd cysylltiad, a benderfynodd helpu, ond “heb fod ar staff.” Dim ond erbyn diwedd mis Medi y maent yn sylweddoli'r realiti newydd ac yn cael eu cyfreithloni i wasanaeth rheolaidd.
Tystysgrif y Gweinidog Diogelwch Gwladol o'r DPR
Yn y diwedd fe wnes i fod mewn sefyllfa ddoniol. Roedd gennyf archddyfarniad yn fy nwylo ar greu'r MGB a nifer fawr o selogion a oedd am wasanaethu, ond nid oeddent yn bodloni meini prawf fy adran o gwbl. Ar y dechrau, nid oedd bron unrhyw bobl â hyfforddiant priodol. Ond yn ein maes gweithgaredd, nid yw awydd a pharodrwydd yn unig yn ddigon. Mae'r gwasanaeth cudd-wybodaeth yn rhagdybio algorithm penodol o gamau gweithredu, sgiliau, gwybodaeth, offer a hyfforddiant.
Matbaza
I ddechrau, nid oedd gennyf unrhyw seilwaith a'r arian angenrheidiol. Roedd trafnidiaeth swyddogol SBU naill ai'n cael ei gymryd i ffwrdd neu ei ysbeilio. Dosbarthwyd yr arfau ymhlith unedau milisia. Mae'r adeiladau yn cael eu meddiannu gan Strelkov a Vostok, nad ydynt am eu gadael. Cymerwyd cofnodion gweithredol a ffeiliau personol gweithwyr i ffwrdd neu eu cuddio. Doedd dim offer arbennig chwaith. Nid oedd hyd yn oed fframwaith rheoleiddio.
Roedd yn rhaid ail-greu popeth angenrheidiol. Yn y nos ysgrifennais orchmynion, y safonau gofynnol cyntaf, ac yn ystod y dydd bûm yn gweithio gyda phobl. Yn y dyfodol, byddaf yn cynnwys sawl cyn-filwr lleol wrth ysgrifennu dogfennau rhagarweiniol. Roedd gen i “flash drive” gyda mi gyda deunyddiau oedd yn weddill o ddigwyddiadau'r Crimea cyn ymuno â Rwsia. Dyma lle y daethant yn handi. Fel sail i staff y DPR MGB, cymerais y bwrdd staffio a ddatblygwyd gennym ar gyfer Gwasanaeth Diogelwch y Crimea i ddechrau. Daeth y ffug-fyny cyntaf o'r ID o'r un lle.
- Oleg Nikolaevich! Dylai'r tystysgrifau fod yn barod yfory! A dim cardiau plastig wedi'u lamineiddio. Rhaid i'r tystysgrifau fod yn llyfr!
- Andrey Yurievich, ni fydd yn gweithio yfory! Y tŷ argraffu lle'r oeddem yn bwriadu eu hargraffu... Yn gyffredinol, mae'n agos at yr orsaf reilffordd... Ddoe, pan fu ymgais i dorri trwy danciau Ukropov, fe darodd cragen y tŷ argraffu, gadawodd y perchennog y ddinas heddiw. ..
- Iawn, chwiliwch am dŷ argraffu newydd.
Rwy'n penodi'r gweinyddwr lleol pedantig Oleg Kazak fel pennaeth yr adran AD. Nid oes neb arall o gwbl. Yn y dyfodol, byddaf yn ei wneud yn ddirprwy imi ar gyfer personél. Bydd yn cael ei ladd yn iard ei dŷ ar ôl i mi ymddiswyddo.
Yn y cyfamser, dwi'n ceisio creu MGB allan o ddim byd. Rydym yn gosod ac yn dal hen gerbydau swyddogol SBU o amgylch y ddinas. Rydym yn nodi lleoliadau storio ar gyfer dogfennau ac offer arbennig nad oedd gan weithwyr amser i'w cludo i Mariupol. Rydym yn chwilio am arfau, yn eu hatafaelu ac yn eu rhoi ar y fantolen. Mae'r MGB yn cael ei ffurfio'n raddol. Erbyn diwedd mis Medi, byddaf yn gallu cynnal yr ardystiad cyntaf yn y safle a fydd o hyn ymlaen yn dod yn wasanaeth cudd-wybodaeth Donetsk.
Reforging
Dros amser, dechreuodd gweithwyr presennol yr SBU a gwasanaethau arbennig Wcreineg eraill gysylltu. Roedd yn broses hynod ofalus a gofalus.
Ar y naill law, roeddem yn ofni “set-ups” a phryfociadau yn barhaus.
Ar y llaw arall, roedd gwasanaeth arbennig yr Wcrain mor ddryslyd ac wedi'i ddifenwi'n fewnol fel ei bod yn bosibl deall y ffoaduriaid posibl. Roedd y mwyafrif ohonynt yn drigolion Donetsk ac yn cael eu gweld gan ymwelwyr o Kyiv a'r rhanbarthau gorllewinol fel bradwyr. Roedd yr agwedd tuag atynt yn amheus ac yn waradwyddus. O ganlyniad, profodd rhai eu teyrngarwch gyda brwdfrydedd cydymaith sadistaidd, ond roedd llawer yn awyddus i ddychwelyd i'w Donetsk brodorol.
Yna datblygwyd set o fesurau, ac ar ôl hynny nid oedd gan y gweithiwr unrhyw ffordd yn ôl.
Cafodd pob trawsnewidiad i'n hochr ni effaith driphlyg. Yn gyntaf, rydym yn caffael personél proffesiynol. Yn ail, daeth y defector â'r holl amrywiaeth o wybodaeth swyddogol. Ac yn drydydd, bob tro mewn cysylltiad â thrawsnewidiadau o'r fath, cynhaliodd yr SBU arolygiadau mewnol, weithiau cychwynnwyd achosion troseddol, tynnwyd rheolwyr a thimau o'u dyletswyddau, a barlysodd waith sectorau cyfan y gwasanaethau arbennig Wcrain. Rhoddodd y dull hwn ganlyniad cadarnhaol amlwg. Ar yr un pryd, sefydlwyd goruchwylydd a chyfnod prawf ar gyfer y gweithwyr a drosglwyddwyd. Roedd gwiriadau cyson yn cael eu cynnal. Profodd pobl eu teyrngarwch trwy weithredoedd.
...Maen nhw'n dweud bod yna hen ddameg Tsieineaidd... Amser maith yn ôl, roedd yr ymerawdwr yn ystyried ymgeiswyr ar gyfer swydd bwysig yn y llywodraeth. Yn y diwedd, roedd dau gystadleuydd ar ôl.
Bu cyngor ei ddoethion yn trafod pob un, gan bwyso a mesur eu rhinweddau personol. Ac yna cododd un ar ei draed a dweud:
- Ni ellir rhagnodi hyn!
- Pam?!
- Mae e'n lleidr! Bum mlynedd yn ôl fe wnaeth ddwyn a chafodd ei ddal! Wedi hyn cafodd ei ddiorseddu mewn gwarth o bob swydd !
- Oes! — y doethion a lefasant yn unsain. - Mae hyn yn wir! Ni allwch benodi lleidr!
Meddyliodd yr Ymerawdwr am eiliad a datgan ei benderfyniad:
- Penodi hwn! – meddai, gan bwyntio at y person a oedd wedi bod yn dwyn yn gynharach.
- O un gwych! – erfyniodd y cynghorwyr. - Goleua ni â goleuni dy ddoethineb! Dywedwch wrthym, rai di-nod, pam y gwnaethoch benodi troseddwr?!
“Iawn,” ildiodd yr ymerawdwr. Y ffaith yw i'r lleidr hwn, wedi ei ddinoethi, gael ei ddymchwel yn wirioneddol. Ac roedd pawb yn ei wylio yn ystod y blynyddoedd hyn, gan gofio ei enw drwg. Roedd edrych ar ei ôl yn arbennig. Er gwaethaf hyn, tyfodd eto yn ei yrfa gam wrth gam ac roedd hyd yn oed yn gallu gwneud cais am ei benodiad presennol. Pe byddai'n ceisio dwyn eto, byddai'n cael ei ddal. Ond ni cheisiodd. Mae hyn yn golygu ei fod yn gallu tynnu'r holl gasgliadau o'i drosedd. Hynny yw, rydyn ni'n gwybod terfynau ei gwymp, rydyn ni'n gwybod y gall ddod i gasgliadau o hyn ac nid ailadrodd camgymeriadau. Gwelsom ei ddycnwch a'r rhinweddau goreu a ddangosodd i gyfodi drachefn. Ac ni wyddom ond pethau da am yr ymgeisydd arall a dim byd drwg, er gwaethaf y ffaith fod ganddo ef, fel unrhyw un arall, bethau drwg. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gwybod dim amdano. Felly wrth gwrs dwi'n enwebu'r un cyntaf!
Abwehr adgyflenwi
Yn un o’r sgyrsiau preifat, dywedodd Strelkov wrthyf fod angen iddo “wneud penderfyniad ar yr Abwehr.” Roedd Sergei Zdrilyuk40, a ddaeth i Slavyansk gyda Strelkov o'r Crimea, erbyn hynny yn ffigwr cyfryngau ac yn cael ei ystyried yn llaw dde Strelkov. Ar y cam cyntaf roedd hyn yn wir, ond yna dechreuodd Khmury ei wthio o'r neilltu. Hwyluswyd hyn gan y ffaith bod yr Abwehr, ar ôl newyddion gan Vinnitsa am erledigaeth ei berthnasau gan yr “asgellwyr dde”, wedi dechrau yfed yn drwm ac wedi gwneud camgymeriad trwy adael cylch agos y cylch staff a oedd yn gofalu am Strelkov yn gyson. .
...Yn ystod y sgwrs, gadawodd Strelkov ac Antyufeyev am gyfnod byr. Ar ôl dychwelyd, dywedodd Antyufeyev fod Strelkov wedi gofyn i’r Abwehr “lanhau.” Gallai hyn fod yn saboteurs Wcreineg neu ddigwyddiad yn ystod yr arestiad. Roedd sail i’w gadw, oherwydd, yn ôl y deunyddiau a oedd ar gael, roedd sawl diffoddwr Abwehr yn rhan o’r “wasgfa.” Roedd yn ofni gwneud hyn gan ddefnyddio grymoedd ei unedau, gan ei fod yn ofni gollwng gwybodaeth.
Ychydig yn ddiweddarach dychwelodd Strelkov hefyd. Mynegais y farn fod “carthu” i’r Abwehr yn amhriodol. Yn gyntaf, bydd hyn yn achosi cyseiniant negyddol yn y milisia. Yn ail, mae gan yr Abwehr ryw fath o strwythur personél. Ystyriwyd yr Abwehr yn bennaeth gwrth-ddeallusrwydd milwrol Strelkov. A dweud y gwir, roeddwn i’n credu bod penderfyniadau o’r fath yn sylfaenol annerbyniol ac anfoesol.
Yn hyn o beth, cynygiais drosglwyddo'r Abwehr a'i fferm i mi. Cytunodd Strelkov, ond dan y warant na fyddai'r Abwehr yn cymryd rhan mewn unrhyw wrth-ddeallusrwydd milwrol ac na fyddai'n goruchwylio nac yn rhyngweithio â'r milwyr. Cododd y cwestiwn: beth i'w wneud ag ef? Mae unrhyw wrth-ddeallusrwydd mewn amodau rhyfel ychydig yn filwrol. Bydd y meysydd ymladd trosedd hefyd yn croestorri â'r milisia. Ar y llaw arall, o ystyried cyflwr embryonig y DPR MGB, gellid ei osod yn unrhyw le. Ac yna, er mwyn ei newid i'r cyfeiriad hollol groes, neilltuwyd sector o'r economi iddo. Ef, ni waeth pa mor ddoniol y gallai ymddangos o dan amodau arferol, oedd y mwyaf eilradd ar y pryd.
Felly, cefais hefyd ddatodiad Abwehr. Roedd yn amrywiol iawn. Gweithwyr yr SBU, heddlu Wcreineg, nifer o wirfoddolwyr Rwsia, milisia lleol. Roedd yn amlwg bod angen eu treulio ac, yn y diwedd, yn llythrennol byddai ychydig o bobl yn cael eu gadael ar ôl, ond dylid gwneud hyn fesul cam. Yn naturiol, ceisiodd rhai ohonynt weithredu hen arferion mewn amodau newydd. Gorchmynnais arestio sawl derbyniwr llwgrwobrwyo yn uniongyrchol mewn cyfarfodydd swyddfa, fel y gallai'r gweddill ddelweddu delwedd problemau posibl.
Yn ogystal, gwahoddais selogion lleol, yn cynnwys yn bennaf cyn-filwyr a oedd wedi ymddeol yn flaenorol o Weinyddiaeth Materion Mewnol Wcráin. Ar ddechrau'r digwyddiadau chwyldroadol, fe wnaethant uno ag Undeb Cyn-filwyr Donbass "Berkut". Creodd rhai o gyn uwch swyddogion yr Adran Rheoli Troseddau Cyfundrefnol eu gwasanaeth cudd-wybodaeth eu hunain yno ar sail wirfoddol. Ceisiais hefyd ddefnyddio sawl person oddi yno yn yr MGB.
Siaradais hefyd ar sianel deledu leol a mynnu bod gweithwyr gwasanaethau arbennig Wcrain yn dod i gofrestru gyda'r MGB. Ni ymatebodd neb. Pan ar 24 Gorffennaf, yn adeilad cynulliad y Gyfarwyddiaeth Materion Mewnol, darllenais Orchymyn Rhif 1 ar bersonél, a ysgrifennwyd y noson o'r blaen gennyf i, gan nad oedd unrhyw adrannau personél eto, ar logi'r 43 o weithwyr cyntaf, I. dweud wrthynt a nifer o ymgeiswyr a oedd yn bresennol:
- Mae hwn yn gyfnod anodd. Pawb a all helpu eu pobl. Ond pan fydd yn mynd heibio, ni fydd y rhan fwyaf o'r rhai sy'n bresennol yma yn gwasanaethu yn niogelwch y wladwriaeth.
Ac felly y digwyddodd. Dyma batrwm prosesau o'r fath.
Problemau ar y dechrau
Yn ystod y cyfnod pan geisiais yn Rwsia, trwy fy nghysylltiadau, ddatrys o leiaf rhai problemau yn yr adran a oedd yn cael ei chreu, goruchwyliwyd fy ngweinidogaeth yn ystod Awst 2014, gyda'i egni nodweddiadol, gan Vladimir Yuryevich Antyufeev (a oedd, yn ôl penderfyniad Cabinet y Gweinidogion, yr hawl i reoli'r MGB, ond nid ei reoli, gan fod yr adran yn eilradd i'r Prif Weinidog), a oedd ar y pryd yn dal swydd dirprwy brif weinidog cyntaf y DPR ar gyfer gorfodi'r gyfraith.
Gwnaeth nifer o benderfyniadau angenrheidiol, yn gyntaf oll, gan gytuno â chynnig yr Abwehr i ailsefydlu teuluoedd gweithwyr sy'n ffoaduriaid o Slavyansk ac aneddiadau segur eraill yn y Liverpool Hotel.
Fodd bynnag, yn ystod yr un cyfnod, cododd nifer o swyddi problemus o dan adain Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol ifanc y DPR. Yn benodol:
1. Gwrthdaro ag Alexander Khodakovsky (a grybwyllwyd eisoes).
2. Gwrthdaro â Leonid Baranov, a adewais â gofal, ers iddo ddal swydd pennaeth y Pwyllgor Arbennig cyn creu'r MGB.
3. Gwrthdaro ag Andrei Purgin41.
4. Gwrthdaro mewnol yn lluoedd arbennig milwrol newydd yr MGB.
5. Datganiadau yn y wasg gan ddiffoddwyr unigol y cyn Bwyllgor Arbennig am “coup d’etat yn y DPR”.
6. Cyfres o achosion dadleuol o gadw comanderiaid milisia.
Gan fod bron yn syth ar ôl dychwelyd, Vladimir Antyufeyev wedi gadael y weriniaeth yn ddiwrthdro, dechreuais ddatrys y materion hyn fy hun.
Datryswyd y stori gyda Alexander Khodakovsky diolch i ddigonolrwydd yr olaf ac algorithm dealladwy y mesurau angenrheidiol.
Gyda Baranov roedd popeth ychydig yn fwy cymhleth.
Roedd Leonid Baranov yn arweinydd ifanc, uchelgeisiol y DPR. Ar ôl cymryd rhan yn y prosesau chwyldroadol o ddyddiau cyntaf y digwyddiadau, roedd yn un o drefnwyr y refferendwm a chymerodd ran yn ysgrifennu testun Cyfansoddiad cyntaf Donetsk.
Ym mis Ebrill 2014, fe’i penodwyd yn gyd-gadeirydd Llywodraeth y Bobl y DPR. Cafodd ei ddal yn ddiweddarach gan wasanaethau arbennig Wcrain a'i gludo i Kyiv. Yn ddiweddarach cyfnewid. Gan ddychwelyd i Donetsk, gosododd ei hun at ddefnydd Alexander Boroday a, hyd eithaf ei allu, ceisiodd ffurfio math o hybrid o orfodi'r gyfraith a strwythurau arbennig. Mae'n troi allan y ffordd y mae'n troi allan. Ond yr oedd ei ymroddiad i ddelfrydau yn ddiymwad. Ef hefyd i ddechrau oedd pennaeth y Pwyllgor DPR ar Garcharorion Rhyfel a Ffoaduriaid.
Baranov oedd y person cyntaf i mi ddyfarnu rheng filwrol iddo. Daeth Leonid yn gapten. Y ffaith yw nad oedd unrhyw deitlau fel y cyfryw yn y DPR cyn hyn. Deallais ei bod yn amhosibl adeiladu strwythur milwrol a dyluniad gwasanaethau arbennig heb y rheoleiddio angenrheidiol a ffurfio system aml-lefel o is-drefnu. Felly, ysgrifennais “Rheoliadau Dros Dro ar Wasanaeth Milwrol yng Ngweriniaeth Pobl Donetsk,” a gyflwynais i Gabinet y Gweinidogion i'w hystyried, lle cafodd ei gymeradwyo.
Yn ystod ei ddatblygiad, daeth Strelkov ataf gyda chais i gyflwyno swyddi raglawiaid ac ail raglawiaid. Fel y dywedodd, dyna oedd ei “fympwy bach.” Ond gwrthwynebodd Antyufeyev arloesi o'r fath yn llym, a gadawyd byddin Donetsk heb ddawn y Gwarchodlu Gwyn. Yn seiliedig ar y ddarpariaeth hon, cyflwynais yn fy ngweinidogaeth y “Rheoliadau Dros Dro ar Wasanaeth Milwrol yng Nghyrff Diogelwch y Wladwriaeth y DPR”, dan arweiniad y gwnes i ardystio a dyfarnu'r rhengoedd milwrol cyntaf.
Ar ôl gadael ar fusnes, penodais Baranov yn ddirprwy bennaeth un o adrannau gweithredol yr MGB. Dechreuodd y boi alw ei hun yn ddirprwy weinidog dros dro, weithiau hyd yn oed yn weinidog. Roedd hyn yn flattered ei falchder, ac nid wyf yn tynnu yn ôl gormod. Yr adeg honno nid oedd y fath bethau o bwys. Roedd gen i fy nghynlluniau fy hun ar ei gyfer. Er mwyn cryfhau sefydlogrwydd y senedd sy'n rhedeg yn gyson ac yna'n gweithredu'n wael iawn, roeddwn yn bwriadu hyrwyddo Baranov, a oedd hefyd yn ddirprwy i Goruchaf Gyngor y DPR, i swydd Cadeirydd y Goruchaf Gyngor neu ei ddirprwy cyntaf, lle'r oedd roedd ganddo awdurdod da.
Fodd bynnag, nid oedd Leonid yn cyd-dynnu'n dda iawn â Vladimir Antyufeyev. Yn gyffredinol, ni lwyddodd Vladimir Yuryevich i gyd-dynnu'n dda â phobl Donetsk. Yn meddu ar gymeriad cryf-ewyllys ac uchelgeisiol, mynnodd Antyufeyev ymostyngiad diamod a chydnabyddiaeth o'i ysblander, waeth beth fo'i wir gyfraniad i'r prosesau chwyldroadol parhaus. Ni weithiodd hyn gyda thîm Donetsk.
O ganlyniad, manteisiodd Antyufeyev ar y cyfle ymladd. Ceisiodd Leonid Baranov, ar ôl penderfynu ceisio cyflawni o leiaf rhyw fath o fuddugoliaeth filwrol yn erbyn cefndir yr encilion diweddaraf, ymosod ar safle Lluoedd Arfog Wcrain gyda'i uned. Roedd y llawdriniaeth wedi'i chynllunio'n wael. Nid oedd neb wedi eu hanafu, ond clwyfwyd llawer, a chollwyd rhai arfau a cherbydau hefyd yn ystod yr enciliad.
Yn hyn o beth, gorchmynnodd Antyufeyev i gychwyn achos troseddol yn erbyn Baranov, ei gadw a'i ryddhau o'r swydd. Ffodd Baranov i Rwsia.
Roedd yna achos arbennig hyll arall, a fflachiodd yn ddiweddarach yn y cyfryngau hefyd. Wrth fynd i mewn i swyddfa Baranov, rhedodd Vladimir Antyufeev i mewn i'w ysgrifennydd. Ni ddarparodd y ferch y cwrteisi angenrheidiol, fel yr oedd yn ymddangos i'r Prif Ddirprwy Brif Weinidog, i'r dyn a oedd, yn ei barn hi, yn mynd ar drywydd ei rheolwr yn afresymol. Gorchmynnodd Vladimir Yuryevich ei arestio. Nid oedd unrhyw sail ar gyfer yr arestiad, nad oedd, fodd bynnag, yn ei atal rhag cael ei gyflawni. Yn y bôn, roedd hi'n gweithredu fel gwystl.
Wedi dychwelyd a dysgu am y digwyddiadau diweddaraf, gorchmynnais i'r ferch gael ei rhyddhau ar unwaith. Ar ôl iddo gael ei ryddhau, gwahoddodd hi i'w le ac ymddiheurodd am yr hyn a ddigwyddodd. Yna gofynnodd sut y cadwyd hi. Dywedodd merch sobbing, ifanc, tenau, gwallt coch, a oedd wedi cefnogi'r DPR yn ddiffuant, am sawl diwrnod yn olynol, mewn sefyllfa hanner plygu, ei bod wedi'i chau i'r rheiddiadur o dan sinc yr ystafell ymolchi. Roeddwn i'n teimlo'n annymunol iawn a chywilydd o'i blaen.
Ar yr un pryd, fe wnes i ganslo'r gorchymyn i ddarlledu'n gyson ar deledu lleol wybodaeth am y chwiliad am Baranov. Nid oedd unrhyw seiliau gwirioneddol dros gamau o'r fath ychwaith.
O ystyried bod Baranov yn bennaeth ar sawl uned ymladd, ysgogodd y gwrthdaro ag ef hollt mewnol. Tyngodd rhai deyrngarwch i Antyufeyev, arhosodd rhai yn ffyddlon i Baranov.
Fe wnaeth digwyddiadau ynghylch Baranov roi pwysau ar y berthynas rhwng Vladimir Antyufeev ac Andrei Purgin. Y ffaith yw bod asgwrn cefn entourage Baranov yn cynnwys gweithredwyr o sefydliad Gweriniaeth Donetsk, a'i dad sefydlu oedd Purgin. Un o'i gefnogwyr enwocaf oedd Alexander Matyushin, arwydd galwad "Varyag", a wnaeth nifer o ddatganiadau llym yn y cyfryngau ynghylch Antyufeev. Er gwaethaf y ffaith bod Antyufeyev a Purgin yn dal swyddi cyfartal fel dirprwyon cyntaf Cadeirydd Cyngor y Gweinidogion y DPR, penderfynodd Vladimir Yuryevich ei fod yn priori yn bwysicach.
Gan ystyried rôl Andrei Evgenievich Purgin yn y digwyddiadau yn Donbass, roedd barn o'r fath yn ymddangos yn amheus. Erbyn hynny, roedd Purgin eisoes wedi bod yn amddiffyn syniadau'r Byd Rwsiaidd yn y rhanbarth ers blynyddoedd lawer, yn cael ei erlid a'i arestio'n rheolaidd gan wasanaethau arbennig yr Wcrain, a phrofodd ei awdurdod trwy weithredoedd. Ond, o gael ymddangosiad ac arferion lled-alcohol rhyddfrydol, nad oedd yn cyfateb i'w feddwl chwilfrydig craff o wladgarwr cenedlaethol parhaus o blaid-Rwsia, nid oedd Purgin, yn naturiol, yn cyd-dynnu mewn cymeriad ag Antyufeev, a oedd hefyd yn gosod ei hun fel yn amddiffynnydd hirdymor buddiannau Rwsia ar ddynesiadau pell (er y tu allan i'r Donbass), ond gyda delwedd hebog gorfodi'r gyfraith wedi'i adeiladu dros nifer o flynyddoedd. I Vladimir Yuryevich roedd hon yn gystadleuaeth ddiamheuol.
O ganlyniad, gwnaed pob math o ddatganiadau am gamp yn Donetsk gan y cyfryngau bryd hynny, gofynion hysterig ar y mater hwn, ac yn y blaen, gan aflonyddu ar y sefyllfa sydd eisoes wedi'i chynhesu.
Roedd y sefyllfa yn y cyfryngau yn cynhesu yn erbyn cefndir o sgandal a ysgogwyd gan yr SBU. Gwasanaethau arbennig Wcreineg rhyng-gipio a'u cyhoeddi yn y wasg a YouTube sgwrs ffôn rhwng Antyufeev a Zhirinovsky.
Un bore, ar ôl noson gythryblus arall yn llawn ergydion, ffrwydradau ac yn aros i'r gelyn dorri trwodd, penderfynodd Vladimir Yuryevich wneud ei gyfraniad i wneud penderfyniadau allweddol, y dywedodd bwysig wrth Oleg a minnau amser brecwast. Erbyn hyn, roedd eisoes wedi galw Vladimir Volfovich yn rhagweithiol, yr oedd yn ei adnabod o'r cyfnod Transnistrian, ac, gan ddatgan bod "bodolaeth y DPR yn tician, ac ni fyddwn yn gallu ymdopi â'r amddiffyniad," mynnodd yr arweinydd. o'r LDPR cymryd camau ar gyfer ymyrraeth Rwsiaidd agored yn y gwrthdaro42. Yn naturiol, ni fethodd y gelyn â defnyddio hyn fel tystiolaeth o ymyrraeth honedig Rwsia, er bod y ddadl yn gwbl ddi-nod, ac nid oedd yr alwad ei hun yn golygu unrhyw ganlyniadau.
Erbyn hynny, roedd Vladimir Antyufeev hefyd wedi trefnu arestiadau dirprwy Strelkov, Victoria Krivonosova (Wiki-Wiki), yr Abwehr a phennaeth bataliwn y milisia o dan yr arwydd galwad “Kerch” (Vadim Pogodin), yn eilradd i Khmury. Roedd yn falch iawn o hyn, gan gredu ei fod wedi gwneud gwaith gwych.
Roedd gan y digwyddiadau eu hunain ystyr arbennig. I'r Abwehr, arbedodd cadw bywydau o leiaf. O ran Vika-Vika, roedd y cwestiynau'n real, yn ôl Khmury, er, wrth roi'r gorchymyn cadw, ni welodd y Dirprwy Brif Weinidog erioed unrhyw ddeunyddiau. Ond roedd brys ac amharodrwydd Vladimir Yuryevich i ystyried pob agwedd ar y sefyllfa yn chwarae jôc greulon. Pe bai wedi aros ychydig ddyddiau cyn rhyddhau Strelkov, a oedd eisoes wedi'i ddiswyddo ers peth amser, ni fyddai wedi bod yn ffwdan am Krivonosova. Ond penderfynodd fewnosod pin Strelkov a'i ddal yn ôl heb oedi. A arweiniodd at adwaith adnabyddus, hysteria arall gan Igor Vsevolodovich gydag ymgais i ddatrys pethau gydag Antyufeev.
Datblygodd y gwrthdaro rhwng Antyufeev a Strelkov, yr oedd ei wreiddiau hefyd mewn digwyddiadau a rhinweddau personol yn y Crimea yn y gorffennol, o flaen fy llygaid i ddechrau. Roedd y ddau arwr yn hynod uchelgeisiol, balch ac nid oeddent yn amau eu gwasanaethau eithriadol i'r Famwlad, a oedd, yn ei dro, yn gofyn am barch amlwg gan y rhai o'u cwmpas ac ymateb gan y Famwlad. Pan, yn ôl Vladimir Antyufeev, na ddangoswyd y parch hwn yn llawn gan Strelkov (er, rhaid dweud bod Igor Vsevolodovich wedi ymddwyn yn eithaf normal yn y mater hwn), rhoddodd Antyufeev y gorau i fynd i gynghorau milwrol Strelkov gyda'r geiriau “bydd yn cropian ataf ei hun”. Yna daeth Strelkov yn llidus gyda gelyniaeth amlwg tuag at y cadfridog oedrannus. Yn gyffredinol, darganfyddais bladur ar garreg.
Yn Kerch, hefyd, roedd popeth yn anwastad. Arweiniodd llawdriniaeth a gynlluniwyd yn wael at y ffaith bod person ar hap wedi'i ladd yn ystod yr arestiad, pan na chynigiodd Kerch wrthwynebiad. Trodd allan i fod yn ffrind a gyrrwr i'r Gweinidog Amddiffyn newydd Vladimir Kononov ("Tsar").
Yn ogystal, roedd angen tynnu'r falf stopio yn sydyn ar y prosesau a lansiwyd eisoes gan Vladimir Yuryevich ar gyfer "hunangynhaliaeth" asiantaethau gorfodi'r gyfraith. Ar awgrym y gelyn, maent eisoes wedi ceisio ein labelu fel ysbeilwyr a throseddwyr. Roedd yn amhosibl rhoi unrhyw sail ffeithiol, hyd yn oed leiaf, ar gyfer hyn, hyd yn oed ar draul y sefydliadau a oedd yn cael eu creu.
Yn gyffredinol, ynghyd â'r camau cyntaf wrth adeiladu'r adran, bu'n rhaid i ni ddileu'r camgymeriadau a wnaed ar unwaith.
 
Bydd MGB yma
Sylfaen newydd
Cododd cwestiwn ynghylch lleoliad y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR. I ddechrau, yn Donetsk, ac yn ddiweddarach ledled y weriniaeth. Tyfodd yr adran yn raddol, daeth yn gryfach ac ni allai gydfodoli mwyach â'r heddlu.
Rhan o adeilad gweinyddol y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR
Yna, ar 12 Medi, 2014, mewn cyfarfod o Gabinet nesaf y Gweinidogion, gwnes gynnig i drosglwyddo i'r MGB gyfadeilad o adeiladau ar Shevchenko Boulevard yn ardal Kalininsky yn Donetsk, a oedd yn perthyn yn flaenorol i Lys Apêl Rhanbarthol Donetsk, adran ranbarthol yr adran rheolaeth ac archwilio ac un o'r swyddfeydd treth, a oedd gerllaw ei gilydd . Yn ogystal, roedd yn cyfreithloni neilltuo nifer o safleoedd angenrheidiol i'r MGB ar gyfer gwaith gan ystyried manylion proffesiynol.
Yn gyffredinol, hwn oedd y penderfyniad cyntaf a wnaed gan Gabinet y Gweinidogion ar drosglwyddo adeiladau'n llawn i gydbwysedd adran y llywodraeth DPR, ac nid ar leoliad dros dro. Llofnodwyd y penderfyniad gan y Prif Weinidog newydd Alexander Zakharchenko.
Pranks yr erlynydd
Ychydig yn ddiweddarach, bydd Ravil Khalikov, a benodwyd yn lle Vladimir Antyufeyev i swydd y Dirprwy Brif Weinidog, sy'n parhau i reoli Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol y DPR, yn ceisio gwasgu'r MGB allan o'r adeilad newydd, gan nodi'r angen. ei drosglwyddo i Goruchaf Lys y DPR.
Roedd yr esgus yn chwerthinllyd, oherwydd, yn gyntaf, nid oedd y llys eto wedi dechrau gweithredu bryd hynny. Yn ail, roedd gan y llysoedd yn rhanbarth Donetsk nifer fawr o wahanol adeiladau, dim llai mawr ac wedi'u hatgyweirio'n dda, ac nid yr un a feddiannwyd gan y MGB oedd yr unig un. Dim ond bod Khalikov wedi penderfynu adeiladu perthnasoedd fel hyn, gan ddangos mai ef yw'r hynaf. Ar yr un diwrnod, llofnododd Bereza a minnau benderfyniad egluro gyda Zakharchenko, yn ôl pa asiantaethau gorfodi'r gyfraith a'r gwasanaeth cudd-wybodaeth yn bersonol isradd iddo ac yn cael eu goruchwylio ganddo, a daeth Ravil Khalikov yn ddirprwy brif weinidog heb gartref. Ar ôl hynny, trwy rai adnoddau, fe wnes i orfodi Khalikov i ymwrthod â'i honiadau.
O ystyried bod swydd y Dirprwy Brif Weinidog dros Orfodi’r Gyfraith a Diogelwch y Wladwriaeth wedi’i chreu’n uniongyrchol ar gyfer Vladimir Antyufeev, cafodd Khalikov ei hun mewn sefyllfa hurt. Os oedd ganddo drosoledd mawr cyn ei benodiad, fel Erlynydd y Weriniaeth, yn awr cafodd ei hun yn frenin heb deyrnas.
Ravil Khalikov, erlynydd DPR (2014)
Pan sylweddolodd fod y cymylau'n ymgasglu o'i gwmpas, dechreuodd chwilio am gyfleoedd i baratoi sbringfwrdd ar gyfer y dyfodol. Digwyddiad arbennig o gofiadwy oedd dyfodiad dirprwyon Duma Talaith Rwsia fel dirprwyaeth answyddogol i etholiadau Pennaeth a Chyngor Pobl y DPR. Cynhaliwyd yr etholiadau ar 2 Tachwedd 2014. Fy adran oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o'r gwaith trefniadol a gweithredol. Darparwyd diogelwch corfforol ar lawr gwlad gan yr heddlu. Rwy'n dal yn falch o'r ffordd y cynhaliwyd yr etholiadau. Er gwaethaf holl ymdrechion y gelyn, mewn amodau rhyfel a thaflu cyson, ni wnaethom ganiatáu un cythrudd!
Arweiniwyd dirprwy gomisiwn Duma Gwladol Rwsia gan Leonid Slutsky43. Doedd gen i ddim amser i fod gyda'r gwesteion drwy'r amser, felly fe wnes i neilltuo fy swyddogion diogelwch iddyn nhw. Roedd ef ei hun yn cymryd rhan yn yr holl weithgareddau angenrheidiol bron bob awr o'r dydd.
- Cymrawd Weinidog, caniatewch imi adrodd ar ein gwesteion yn Rwsia?
— Adroddiad.
- Cymrawd Weinidog, does gen i ddim y nerth i wrando ar hyn bellach! Mae Khalikov yn ein dilyn drwy'r amser! Mae'n llythrennol gludo i Slutsky, caru iddo!
- Ie, iawn. Gadewch iddo gerdded. Pa wahaniaeth mae'n ei wneud i chi? Nid yw'n eich poeni, nac ydy?
- Nid yw'n ymyrryd. Ond dwi'n clywed beth mae'n ei ddweud wrtho'n gyson! Ei fod yn trefnu'r etholiadau ac yn sicrhau eu diogelwch! Bod popeth yn dibynnu arno! Ac ar yr un pryd mae'n taflu mwd at yr MGB a chi'n bersonol! Ond rydyn ni'n gwneud y gwaith i gyd, a does ganddo ddim i'w wneud ag ef!
- Gwrandewch. Llai o emosiynau. Os myn, gadewch iddo fynd. A llai o uchelgais. Y peth pwysicaf yw ein bod ni ein hunain a'n harweinwyr yn gwybod pwy sy'n gwneud beth a sut. Does dim byd arall o bwys. Clir?!
- Ydy syr. Ga i fynd?
- Ewch.
Roedd stori Khalikov yn rhyfeddol ac yn amlwg yn nodweddu rhai prosesau yn y weriniaeth.
I ddechrau, roedd Ravil yn gomander cyffredin ar un o adrannau ymladd Borodai o dan yr arwydd galwad “Bars” gyda phrofiad o wasanaeth yn y Lluoedd Awyr, Chechnya ac Afghanistan y tu ôl iddo, ond hefyd gyda hyd penodol o wasanaeth yn swyddfa erlynydd trafnidiaeth Rwsia. .
Ar adeg penodi llywodraeth Alexander Borodai, yn sydyn nid oedd un erlynydd arferol yn barod i gymryd swydd yr arweinydd. Fel y dywedodd Borodai ei hun yn ddiweddarach, roedd ef, fel Strelkov, yn argyhoeddedig i ddechrau bod y DPR yn strwythur addurniadol yn unig sy'n angenrheidiol i sicrhau ffurfio strwythur ar gyfer defnyddio milwyr neu gyflawni canlyniadau gwladwriaeth strategol eraill. Yn unol â hynny, nid oedd y dull o ffurfio’r Llywodraeth yn ddigon difrifol.
Ac felly, fel y cofiodd brodyr mewn breichiau Khalikov yn ddiweddarach, gan chwerthin, rhedodd Bars i mewn i swyddfa Borodai i adrodd, a daeth yr Erlynydd Cyffredinol allan yn dawel.
O ganlyniad, cafodd Ravil ei ddifetha gan uchelgeisiau nad oedd ganddynt unrhyw beth i'w wneud â diddordebau cyffredin a'i anghysondeb.
O ddiwedd mis Gorffennaf i ddiwedd mis Awst, roedd Ravil Khalikov yn absennol o'r DPR, ar ôl dychwelyd ar ôl gwrth-drosedd ein milwyr. O'r eiliad honno ymlaen, ceisiodd droi Swyddfa'r Erlynydd yn hybrid milwrol rhyfedd. Ar ôl ffurfio o dan ei Chyfarwyddiaeth Gweithrediadau Arbennig yn cynnwys mwy na 500 o bobl ynghyd â grŵp sabotage (grŵp sabotage o Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol!), trosglwyddodd yr holl weithgareddau erlyn i'w ddirprwy Remizov. Dechreuodd ef ei hun adeiladu ei botensial milwrol a'i gyfaredd. Ystyriodd o ddifrif y syniad o greu uned danc o Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol a rhoi awyren ysgafn ar y fantolen.
Gwnaeth argraff dda. Yn y cyfarfodydd cyntaf, siaradodd lawer am ei wedduster a'i onestrwydd. Pwysleisiodd ei fod yn cysgu yn yr un barics gyda'i filwyr ac yn symud heb sicrwydd, felly os oes ymgais ar ei fywyd, ni fyddai'r milwyr yn cael eu niweidio. Soniodd lawer am reolaeth y gyfraith. Yn anffodus, dechreuodd geiriau a gweithredoedd ymwahanu yn gyflym.
I ddechrau, ni weithiodd pethau allan iddo gyda'r Weinyddiaeth Materion Mewnol. Cyrhaeddodd grŵp o erlynwyr un o adrannau rhanbarthol yr heddlu, diarfogi’r uned a chadw sawl gweithiwr yn y ddalfa. Dychmygwch syndod y ditectif a oedd yn cael ei gadw pan oedd yn cydnabod ymchwilydd swyddfa'r erlynydd fel troseddwr gyda chofnod troseddol, yr oedd wedi'i anfon i'r carchar ddwywaith! Yna nodwyd nifer o achosion lle'r oedd aelodau o swyddfa'r erlynydd DPR yn gwarchod cyfleusterau masnachol. Yn dilyn hynny, ceisiodd swyddfa'r erlynydd lobïo buddiannau un o brif ddynion busnes Donetsk, gan gychwyn achosion troseddol yn seiliedig ar ddeunyddiau o 2007 a chipio'r eiddo cyfatebol ar raddfa arbennig o fawr.
Gofynnodd Oleg Bereza y cwestiynau hyn yn llym, ond ar y dechrau fe'i darbwyllais i beidio â gwaethygu'r berthynas â Ravil a gadael iddo ddangos ei botensial. Wel, rhaid i mi ddweud, fe ddangosodd hynny.
Roedd gan Khalikov wrthdaro acíwt â rheolwr adran gudd-wybodaeth DPR, Sergei Nikolaevich Dubinsky, a oedd yn hysbys ar y pryd o dan yr arwyddion galwad “Petrovsky” a “Khmury”. Roedd gan y gwrthdaro nifer o nodweddion hynod fregus. Yn y gwrthdaro hwn, ymrestrodd Khalikov gefnogaeth holl benaethiaid adrannau mawr er mwyn arestio Khmury. Gan fod Khmury ar y pryd yn cael ei ystyried yn gomander dylanwadol, roedd pawb yn gwylio'r datblygiadau gyda chwilfrydedd. Ond, wedi dweud “a,” ni ddywedodd Ravil “b,” a danseiliodd ei awdurdod yn fawr.
Yn lle hynny, dechreuodd adeiladu ei yrfa, gan gyflawni cyfres o symudiadau y tu ôl i'r llenni gyda'r nod o gymryd swydd y dirprwy brif weinidog cyntaf o Alexander Zakharchenko, a thrwy hynny gloddio twll iddo'i hun.
Ers i'r sefyllfa gael ei ddyfeisio ar gyfer Vladimir Antyufeev, a adawodd Donetsk ar 6 Medi, 2014, ond a restrwyd ynddo am bythefnos arall, a thybiodd berthynas agos â mi a Bereza fel gweinidogion perthnasol, ar ôl ei gymryd ac ar yr un pryd golli y cyfle i reoli swyddogion diogelwch yn uniongyrchol, Ravil Khalikov, ar ôl cael dyrchafiad ffurfiol, colli adnoddau go iawn.
Rhoddasom ychydig amser iddo agor i fyny. Ond roedd y cyfarfodydd a gynhaliodd yn ansystematig, ychydig iawn o ganlyniadau a gafwyd gan eu lefel o effeithlonrwydd a chanlyniadau. Felly, gwnaed rhai ymdrechion trefniadol, a gadawodd Khalikov am Rwsia heb adael llawer o farc ar ei ôl.
Gadewch i ni fynd i'r cyrion
Ar ôl datrys mater lleoliad y cyfarpar canolog, ffurfiais gomisiwn a ddychwelodd, gam wrth gam, adeiladau'r hen SBU yn ninasoedd a rhanbarthau'r weriniaeth i'r perchennog cyfiawn ym mherson yr MGB. Yn ystod y cyfnod hwn, maent yn llwyddo i gartrefu swyddfeydd pennaeth milwrol, pencadlys strwythurau milwrol a ffurfiannau eraill.
Ar yr un pryd â dychwelyd y safle, yn gyntaf mewn timau bach, ac weithiau gydag un neu ddau o weithwyr, dynodais adrannau tiriogaethol yr MGB, gan greu rhwydwaith sefydliadol o ddiogelwch y wladwriaeth. Crëwyd rhaniad tiriogaethol cyntaf y weinidogaeth, mewn cytundeb ag Igor Bezler, yn Gorlovka. Roedd yn anodd iawn iddo. Creodd y sefyllfa fewnol anodd, gwarchaeau cyfnodol a sielio'r ddinas, a gwaith gwasanaethau cudd-wybodaeth y gelyn amodau anodd. Penodwyd Anna Vitalievna Kazak, cyn-filwr SBU, is-gyrnol, a gafodd ei diswyddo cyn y Maidan am ei swydd o blaid Rwsia, yn bennaeth cyntaf yr uned.
Ynghyd â ffurfio adrannau dinas a rhanbarthol o'r MGB, roedd angen cymryd mesurau ar unwaith i adeiladu un pŵer fertigol rhwng Donetsk a'r aneddiadau sy'n rhan o'r weriniaeth (Atodiad Rhif 2).
Felly, yn ninas Snezhnoye, dechreuodd grŵp o bobl a gafwyd yn euog yn flaenorol dan arweiniad Sergei Kiryushkin reoli rheolwr ymladd arferol, ond mae rheolwr naïf iawn, Sergei Godovanets, yn galw arwydd “Vesovshchik,” a benodwyd yn bennaeth milwrol (maer yn ddiweddarach) o’r dinas.
Diolch i'w dylanwad ar y cadlywydd, trefnodd y troseddwyr lleol, gan fanteisio ar y dryswch cyffredinol, system ar gyfer gweithredu "cloddio" glo44, cribddeiliaeth, cribddeiliaeth a chyflawni troseddau trefniadol eraill. Wedi ennill blas arno, ceisiodd y diffynyddion fynd i nofio am ddim yn gyfan gwbl. Felly, fe wnaethon nhw benodi “Gweinidog Trafnidiaeth tair dinas Snezhnoye, Torez, Shakhtersk,” a osododd deyrnged i gludwyr y rhanbarth.
Roedd angen cynnal llawdriniaeth arbennig ac arestio'r grŵp troseddol cyfan, ynghyd â'r pennaeth milwrol, a'i brif fai oedd naïfrwydd, ac yna helpu i adfer trefn a chanoli pŵer. Digwyddodd sefyllfaoedd tebyg mewn mannau eraill, lle digwyddodd eu syndod eu hunain.
Er enghraifft, wrth ddeall y sefyllfa yn ninas Khartsyzsk, rydym yn darganfod bod y dyletswyddau y dirprwy faer cyntaf y ddinas yno yn cael eu cyflawni mewn gwirionedd gan Vasily Zaroza penodol.
Ar ben hynny, ar wawr creu fy ngweinidogaeth, roedd y person hwn, fel rhan o restr gyffredinol y Pwyllgor Arbennig, wedi'i gofrestru yn staff yr MGB, ac o'r fan honno cafodd ei ddiswyddo yn ystod carthion personél ar sail nodweddion negyddol. .
Nid oedd diswyddiad o'r MGB, lle nad oedd Zaroza wedi'i restru'n hir, yn atal Vasily Viktorovich rhag parhau i gyflwyno ei hun i'r cyhoedd fel gweithiwr yn y gwasanaeth cudd-wybodaeth gweriniaethol.
A phan ddechreuon ni ffurfio adran ddinas Khartsyzsk o'r MGB, fe wnaethon ni ddarganfod ei fod eisoes wedi'i greu dan nawdd Zaroza. Hynny yw, recriwtiodd Vasily Zaroza grŵp o ddiffoddwyr, a ddynododd i'r cyhoedd a swyddogion fel gweithwyr y MGB. Wedi eu harfogi yn dda, efe a ddechreuodd eu defnyddio at ei ddybenion ei hun.
Fel a ganlyn o ddeunyddiau'r achos, cyflawnodd yr unigolion hyn gyfres o droseddau. Llofruddiaethau, lladradau, ysbeilio adnoddau materol mentrau ardal, herwgipio pobl a cherbydau.
Roeddent yn defnyddio dull creadigol yn eu gweithgareddau.
O'r deunyddiau achos: “Yn y cyfnod rhwng Hydref 22, 2014 a Hydref 30, 2014, trwy danio RPG “Mukha” at gynheiliaid llinell bŵer, fe wnaethant ddwyn 300 metr o wifren AC-500/64 220 kW, a oedd ar y balans tudalen o'r Chaikinsky MES "
Roedd yna hefyd ladrad cymorth dyngarol.
Wrth iddo gael ei sefydlu, cafodd y grŵp ei amddiffyn gan un o swyddogion llywodraeth ganolog y DPR, a oedd yn caniatáu iddynt aros yn ddi-gosb am gyfnod mor hir.
Yn naturiol, rhoddais yr holl gyfarwyddiadau angenrheidiol i gynnal y llawdriniaeth arbennig cyfatebol. Cafodd y grŵp ei niwtraleiddio, cafodd ei aelodau gweithredol eu cadw a'u dwyn o flaen eu gwell. Mynychwyd y digwyddiadau hefyd gan weithwyr wedi'u recriwtio o adran ddinas leol yr MGB, a oedd i fod i adfer enw da'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol.
Daethom hefyd ar draws ymdrechion i ddefnyddio'r cysylltiad mytholegol â'r MGB mewn ardaloedd eraill. Fe wnaethon ni roi'r gorau i bethau o'r fath ar unwaith. O fewn amser byr, ar amheuaeth o gymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol, cadwodd y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR uwch swyddogion ym mron pob ffurfiant arfog sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd anghysbell o Donetsk a chyrff llywodraeth ranbarthol. Roedd yn rhaid gwneud popeth posibl i sicrhau awdurdod y llywodraeth newydd o flaen y bobl oedd yn ein credu. Ac nid yn unig yn Donetsk, ond ledled y weriniaeth. Roedd yn amser i glirio ein hunain o bobl ar hap.
Cael setlo
Yn raddol fe wnaethom setlo i adeilad newydd.
Dyrannais adran gyfathrebu arbennig yn staff y weinidogaeth, a ffurfiodd y gweithwyr newydd eu cyflogi yr holl gyfathrebiadau arbennig angenrheidiol.
Gosododd uned y cadlywydd ystafelloedd arfau a dechreuodd ddarparu'r lefel angenrheidiol o drefn a diogelwch. Daethant â'r coffrau a'u gosod. Mae'r holl weithwyr wedi'u lletya. Mae'r ddinas wedi dewis a chyfarparu'r adeiladau angenrheidiol ar gyfer gwasanaethau arbennig yr adran. Ar fenter Oleg Kazak, agorwyd a lansiwyd ffreutur adrannol ar gyfer gweithwyr. Gwnaethom ffurfio comisiwn ardystio a dechrau gwirio ymgeiswyr a gweithwyr a gyflogwyd yn flaenorol yn drylwyr. Diolch i chwiliadau llwyddiannus, adferwyd y rhan fwyaf o staff cerbydau ac offer arbennig yr hen adran SBU. Dechreuodd canolfan lluoedd arbennig y weinidogaeth weithredu. O'r hyn y gallent ddod o hyd iddo, dechreuon nhw ffurfio eu canolfan feddygol eu hunain.
O'r adroddiad: “Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer agor adran cleifion allanol Ysbyty'r Weinyddiaeth Gwladol.
Rhaid cyflenwi offer meddygol a dodrefn i gefnogi gwaith personél meddygol erbyn Rhagfyr 1, 2014.
Derbyniwyd offer o dan gytundeb gwarchodaeth gyda CSMP Rhif 4: soffa feddygol - 3, electrocardiograff - 1, tabl trin - 2, yn sefyll am arllwysiadau mewnwythiennol - 2, cabinet gwres sych ar gyfer sterileiddio offerynnau - 1.
Dylid nodi, ac eithrio'r electrocardiograff (newydd), bod yr holl offer mewn cyflwr adfeiliedig ac angen eu hatgyweirio, mae hyn oherwydd y ffaith bod yr offer a dderbyniwyd yn y parth cregyn. Ar ôl mân atgyweiriadau gellir ei ddefnyddio at y diben a fwriadwyd.
Hefyd yn Nhachwedd-Rhagfyr 2014, cafwyd cytundeb gydag Ysbyty Dinas Rhif 3 y byddent hefyd yn gallu trosglwyddo peth o'r offer meddygol. Prynwyd yr hyn oedd ar goll: set ganolig o sbectol, bwrdd Sivtsov ar gyfer offthalmolegydd, a thapiau ar gyfer electrocardiograff. Mae angen offer meddygol ar swyddfa'r otolaryngologist; derbyniwyd yr anfoneb mewn siop offer meddygol.
O 27 Tachwedd, 2014, meddygon sy'n gweithio yn yr arbenigeddau canlynol: therapydd, llawfeddyg, niwrolegydd, offthalmolegydd. Cynhaliwyd y dewis o weithwyr ar gyfer swydd meddygon: seiciatrydd, dermatovenerologist ac otolaryngologist.
O adeiladu'r clinig ar y diriogaeth a oedd yn eiddo i'r SBU yn flaenorol, daethpwyd â'r canlynol: cadair gynaecolegol, bwrdd trin - mewn cyflwr gweithio, peiriant uwchsain, yn anffodus, ni allent ei adfer ar eu pen eu hunain, mae angen gwahodd gweithiwr y gwneuthurwr i benderfynu ar y posibilrwydd o'i ddefnyddio." .
Cam wrth gam, daeth y DPR MGB yn wasanaeth cudd-wybodaeth y wladwriaeth llawn.
Yn y maes cyfreithiol
O'r eiliad y dechreuais weithio, gwnes bob ymdrech i roi ffurf gwbl gyfreithiol i'm gweinidogaeth, a bennir gan ddeddfwriaeth. Roedd hyn yn sylfaenol am nifer o resymau amlwg. Yng nghyd-destun cyhuddiadau allanol o “fanditry”, “anghyfreithlondeb”, problemau mewnol o strwythuro system bŵer unedig a sefydlu trefn, rhaid i weithgareddau asiantaethau gorfodi'r gyfraith a gwasanaethau arbennig fod yn seiliedig ar lwyfan rheoleiddio cadarn.
Roedd system gyfreithiol gyfan y weriniaeth ar y pryd yn cynnwys naill ai deddfau a fabwysiadwyd gan Gyngor Goruchaf y DPR, neu o ddeddfwriaeth Wcráin o'r cyfnod cyn y Maidan (a nifer o weithredoedd deddfwriaethol, er enghraifft, ym maes deddfwriaeth droseddol, o gyfnod cynharach), i’r graddau nad oedd yn gwrth-ddweud rheoliadau’r DPR . Yn ogystal, gadawyd argraffnod y datganiad mabwysiedig ar gysoni deddfwriaeth â Ffederasiwn Rwsia ar ôl.
Yn anffodus, roedd y senedd weriniaethol ar y pryd, a oedd yn cynnwys chwyldroadwyr y don gyntaf yn bennaf, yn aneffeithiol mewn materion o waith deddfwriaethol systematig, felly ychydig iawn o reoliadau llawn a oedd yn rheoleiddio bywyd go iawn a fabwysiadwyd.
O ran deddfwriaeth Wcráin, nid oedd y dull hwn yn wreiddiol. Gwnaethpwyd penderfyniad tebyg, er enghraifft, yn y nawdegau yn Transnistria, lle, cyn ffurfio ei fframwaith cyfreithiol ei hun yn llawn, roedd deddfwriaeth Moldofa mewn grym ers sawl blwyddyn, er gwaethaf y gwrthdaro arfog. Fodd bynnag, roedd angen disodli'r wladwriaeth hon yn raddol gan gyfreithiau gweriniaethol, gan ei bod yn un dros dro a thros dro.
Roedd gan yr MGB ei ddeddf reoleiddio sylfaenol ei hun, a fabwysiadwyd ar adeg creu'r adran a fy mhenodi'n weinidog (gweler yr atodiad). Fodd bynnag, roedd angen ei ddatblygu a'i reoleiddio'n gliriach.
Gwarchodwr anrhydeddu Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR gyda baner a safon yn y Cyfarfod Seremonïol ar Ragfyr 20, 2014.
I'r perwyl hwn, dechreuais chwilio am gyfreithiwr a allai ymdopi â thasg mor uchelgeisiol a chymhleth â chreu fframwaith deddfwriaethol llawn ar gyfer y system ddiogelwch, gan ei bod yn amhosibl naill ai gadael yr hen system Wcreineg neu ddyblygu'r un Rwsiaidd. . Mae gormod o arlliwiau lleol a nodweddion y sefyllfa. Yn y rôl hon, dychmygais fy hun fel gweithiwr proffesiynol profiadol, profiadol gydag arfer cyfreithiol da a blynyddoedd lawer o brofiad. Fodd bynnag, er mawr ofid i mi, roeddwn yn wynebu sefyllfa lle’r oedd y personél lleol a ddewiswyd ar gyfer gwaith o’r fath naill ai wedi’u trwytho’n llwyr â rhesymeg a dulliau gweithredu’r system Wcreineg, nad oedd yn fy siwtio o gwbl, neu’n cyflawni aseiniadau dilysu yn rhy araf, yn anadweithiol ac yn annigonol ymhelaethu.
Trodd y penderfyniad yn ansafonol, fel llawer o rai eraill yn ystod y cyfnod hwnnw.
“Fy enw i yw Masha,” gan ailadrodd ymadrodd o fideo’r grŵp “Zveri,” meddai merch felys ifanc yn eistedd gyferbyn, gan ateb fy nghwestiwn. Wel. Nid yw edrychiadau model a gwallt hir yn rheswm i roi'r gorau i siarad. Rwy'n holi am ei gofiant. Addysg gyfreithiol, profiad yn swyddfa'r erlynydd. Poeni. Mae’n ateb fy nghwestiwn, sy’n gyntefig i gyfreithiwr am elfennau trosedd, gyda dryswch a phetruster. Ond, ar ôl parhau â'r cyfweliad, deallaf ei bod yn ymdebygu i fy nghyn is-adran Natalya Kapinskaya, a oedd yn bennaeth yr adran gyfreithiol yn y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Transnistria. Roedd hi hefyd yn eithaf pert, ond ar yr un pryd roedd ganddi rinweddau gorau a gwaethaf cyfreithiwr proffesiynol: sylw manwl i fanylion, dyfalbarhad wrth weithio gyda dogfennau, diflastod biwrocrataidd arferol, ystyfnigrwydd, pedantry a hyder bod y byd yn dibynnu ar ysgrifenedig. rheolau ac i'w torri - moddion i ddinistrio'r byd.
Yn gyffredinol, daeth y swyddogion personél â merch gyda’r gobaith o’i phenodi’n ysgrifennydd i mi; yn syml iawn, fe wnaethant roi nifer o aseiniadau i mi ym maes cyfreitheg wrth i mi ddewis yr amser ar gyfer y cyfweliad. Byddaf yn delio â'r ysgrifennydd. Mae gwaith rheoleiddio yn bwysicach.
Yr wyf yn ei benodi am gyfnod prawf ac nid wyf yn camgymryd. O fewn amser byr, mae gwaith ar ffurfio fframwaith rheoleiddio'r MGB yn gynhwysfawr yn dechrau symud ymlaen. Rydym yn rheoleiddio'r rhan fwyaf o'n gweithgareddau.
Ei apotheosis fydd datblygu cyfreithiau drafft “Ar Ddiogelwch y Weinyddiaeth Wladwriaeth y DPR”, “Ar Gyfrinachau’r Wladwriaeth”, “Ar Ddiogelwch”. Ynddynt, roedd pwerau diogelwch y wladwriaeth yn rhyfeddol. Roedd hyn yn ofynnol gan y sefyllfa filwrol a pharafilwrol.
Gan gymryd i ystyriaeth y ffaith mai fi oedd Cynrychiolydd Swyddogol Llywydd Transnistria yn MGB Transnistria ar nifer o weithredoedd cyfreithiol rheoleiddiol, roedd gen i syniad da o'r mecanwaith deddfwriaethol. Felly, gan ddefnyddio’r dylanwad presennol ar y sefyllfa a’r fformat sefydledig o ryngweithio gyda’r Cyngor Pobl newydd, sicrheais fod ein prosiectau’n cael eu hystyried a’u mabwysiadu yn gyntaf. Hyd yn oed yn ôl nifer cofnodion y senedd newydd, cawsant eu rhifo 1, 2 a 3. Bydd y deddfau hyn yn dod yn esiampl ac yn gymhelliant ar gyfer gwaith deddfwriaethol system gyflwr gyfan y weriniaeth.
 
Mecaneg prosesau
 
I darddiad chwyldro Donbass
Aeth gwrthwynebiad Donbass trwy nifer o gamau, hyd at y cam milwrol. Yn dibynnu arnynt, gwahaniaethwyd cyfansoddiad ei gyfranogwyr.
Un o hynodrwydd yr Wcrain modern oedd bod pŵer nad oedd erioed wedi'i drosglwyddo yn y ffordd draddodiadol ar gyfer gwladwriaethau arferol am fwy nag ugain mlynedd. Roedd Orange a Morwyniaid eraill, “Kuchmagate”, cyfres o ddiddymiadau o'r RADA ac yn y blaen yn adlewyrchu hanfod gwleidyddiaeth Wcrain. I gyd-fynd â hyn i gyd roedd bythau terfysglyd enfawr a sioeau teledu lliwgar. Roedd y sioe yn gwneud iawn am y diffyg bara.
I ddechrau, ceisiodd oligarchs lleol fanteisio ar y broses yn seiliedig ar eu perthynas hirdymor â Kiev.
Ers ar ôl y gamp nesaf daeth un o'r grwpiau llywodraeth agos a oedd yn cystadlu â'i gilydd i rym yn Kyiv, penderfynodd y beau monde Donetsk adeiladu perthynas â nhw yn ôl y cynllun clasurol cyn digwyddiadau dilynol. Mae ei hanfod yn berwi i lawr i arddangosiad o lowyr ddig a bygythiadau i'w hanfon i Kyiv.
Yna daethpwyd i gyfaddawd ar yr egwyddor: nid ydych yn ymyrryd â ni, a byddwn yn cadw'r sefyllfa yn ei lle.
Yn wir, fflyrtiodd pobl o Akhmetov45 ag entourage Pavel Gubarev a “Gluoedd Gwladgarol Donbass”, a fyddai’n trawsnewid yn ddiweddarach yn fataliwn “Vostok”. Rhoddwyd peth cefnogaeth iddynt. Roedd “Oplot” (neu, yn fwy manwl gywir, “Oplot of Donbass”, yn wahanol i’r “brawd mawr” ym mherson yr Kharkov “Oplot” Evgeniy Zhilin, a roddodd rywfaint o gymorth i bobl Donetsk yn y cam cyntaf hefyd) yn i ddechrau helpu i arfogi person awdurdodol yn Donetsk, dirprwy o'r Verkhovna RADA a phennaeth “Parti Rhanbarthau” Donetsk Alexander Bobkov, a ddaeth yn “dad bedydd” i ddau ddyn busnes ifanc a greodd sefydliad i amddiffyn y ddinas rhag cenedlaetholwyr , a hyd yn oed, er mwyn gwahaniaethu rhwng y “ddau Sans”, bathodd yr arwydd galwad “Tashkent” ar gyfer un ohonynt ar ôl enw milwrol Tashkent yr ysgol y graddiodd ohoni. Ond fe wnaeth yr holl arweinwyr a strwythurau hunan-amddiffyn fynd yn drech na'u perthnasoedd cychwynnol ag oligarchiaid lleol yn gyflym ac aethant yn rhydd.
Roedd y brotest boblogaidd yn Donbass yn gwbl ddiffuant. Ond, wrth gwrs, bu ymdrechion i'w ddefnyddio wrth fasnachu. Apotheosis hyn oedd penodi ffigwr oligarchaidd cyfaddawd, Sergei Taruta, yn llywodraethwr y rhanbarth. Fodd bynnag, cafodd cynlluniau o'r fath eu dileu'n gyflym. Yn gyntaf, oherwydd yr anallu i gadw'r ysgogiad cynyddol dan reolaeth. Yn ail, oherwydd bod y rhai a ddaeth i rym yn Kyiv yn gyfan gwbl yn mynd yn wallgof ac yn mynd i bob math o drafferthion.
Y trobwynt yn yr ystyr hwn oedd y rali yn Donetsk, a drefnwyd i ddechrau gan ddynion busnes Donetsk ar Fawrth 1, 2014 er mwyn “dychryn” Kyiv unwaith eto, a gafodd ei ail-lwytho â chenedlaetholwyr, eithafwyr a radicaliaid gwleidyddol. Ond roedd y llu yn ymddwyn yn unol â senario heb ei gynllunio. Cyhoeddwyd yr awydd i uno â Rwsia, a daeth “animeiddiwr” Donetsk syml Pavel Gubarev i’r llwyfan ym mhob ystyr o’r gair. Dyna pryd y gwnaed yr ymgais gyntaf i ymosod ar weinyddiaeth ranbarthol Donetsk, y codwyd baner Rwsia drosti.
Mawrth 2014, rali mudiad Gweriniaeth Donetsk
Trwy gydol mis Mawrth 2014, roedd Donetsk a dinasoedd eraill yn y rhanbarth wedi'u cynhyrfu gan aflonyddwch, ralïau, gweithredoedd torfol a gwrthdaro cynyddol. Arestiwyd arweinwyr protest Andrei Purgin a Pavel Gubarev. Yng nghanol y mis, anfonodd cymedrolwyr Kyiv sawl “trên cyfeillgarwch” yn cynnwys y cenedlaetholwyr mwyaf ymosodol i ymosod ar y ddinas. Roedd y cerydd i'r ymdrechion hyn yn dangos lefel ddifrifol o gydlyniad a threfniadaeth y lluoedd o blaid Rwsia yn y rhanbarth.
Y prif ofynion oedd ffederaleiddio ac undod â Rwsia.
Yn ninasoedd y de-ddwyrain, ffurfiwyd unedau milisia a chyrff hunanlywodraeth pobl yn raddol. Roedd y protestiadau yn nwyrain yr Wcrain yn llawer mwy trefnus a heddychlon na’r hyn ddigwyddodd yn y canol a’r gorllewin.
Rali Pro-Rwsia yng nghanol Donetsk ar Fawrth 1, 2014 i gefnogi ffederaleiddio
Ond nid y digwyddiadau yn Kyiv yn unig a achosodd ddicter. Yn ei hanfod, roedd chwyldro cymdeithasol yn digwydd, a daeth yr oligarchs, gan gynnwys rhai lleol, yn ddim llai i'w gwrthwynebwyr na'r cenedlaetholwyr ac elitaidd pŵer Kiev. A hyd yn oed yn enwedig rhai lleol. Roedd llawer o faneri a sloganau comiwnyddol a sosialaidd.
Cefnogwyr Maidan oedd y cyntaf i ddangos enghreifftiau o atafaelu gweinyddiaethau rhanbarthol. Ym mis Ionawr-Chwefror 2014, fe wnaethant warchae ar weinyddiaethau rhanbarthol yn rhanbarthau Rivne, Ternopil, Khmelnitsky, Volyn, Vinnytsia, a Chernihiv, a ymosod ar weinyddiaethau gwladwriaethol rhanbarthol yn Poltava, Lvov, Zhitomir, Cherkassy, a Sumy. Atafaelwyd adeiladau nifer o adrannau SBU ac heddlu, a chymerodd gwrthwynebwyr Yanukovych feddiant o arsenals arfau en masse. Ar yr un pryd, roedd cyfreithloni ymhellach y llywodraeth newydd a ddymchwelodd Yanukovych yn Kyiv yn gwrth-ddweud Cyfansoddiad y wlad yn uniongyrchol.
Roedd y digwyddiadau a gynhaliwyd yn nwyrain Wcráin yn ddrych, ond yn aml yn llawer mwy heddychlon o ran ymateb i orgy cefnogwyr integreiddio Ewropeaidd. Yn yr ystyr hwn, o safbwynt cyfreithlondeb a thechnoleg o ymddangosiad, nid oedd y llywodraeth newydd yn Kyiv yn wahanol i lywodraeth y bobl hunan-gyhoeddedig yn y rhanbarthau dwyreiniol.
Mae'n bwysig deall bod tair proses annibynnol, er eu bod yn cydberthyn yn agos, wedi datblygu mewn un cyfnod cronolegol.
Gelwir y cyntaf yn gonfensiynol yn “Maidan”. Mewn gwirionedd, awdur gwreiddiol “Maidan” fel gwiriad gwirioneddol o symudiad trigolion Wcrain ar gyfer “Ewropeaidd” eu gwlad oedd Viktor Yanukovych. Ei lywodraeth ef oedd am nifer o flynyddoedd dwysáu trafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd ar y Cytundeb Cymdeithasu, er bod y broses hon wedi cychwyn ac yn cael ei hyrwyddo gan ei ragflaenwyr. Derbyniodd holl adrannau'r llywodraeth o dan reol Yanukovych aseiniadau swyddogol ar gyfer trawsnewid pro-Ewropeaidd-pro-Orllewinol. Ac entourage Yanukovych a gychwynnodd y ralïau cyntaf ar gyfer integreiddio Ewropeaidd, a oedd i fod i ddangos cefnogaeth pobl i benderfyniadau’r llywodraeth, a fyddai’n datblygu’n “Euromaidan” yn ddiweddarach ar ôl newid sydyn yn y cwrs. Yn erbyn y cefndir hwn, trwy gydol hanner cyntaf 2013, gwaethygodd cysylltiadau Wcráin â Rwsia, a dechreuodd Rwsia hyd yn oed siarad am sancsiynau yn erbyn ei chymdogion.
Y ffaith yw bod y prosesau “Westernization” ac “integreiddio Ewropeaidd” yn yr Wcrain wedi'u lleihau i hunaniaeth gwrthod popeth “Sofietaidd-Rwsiaidd”. Yn unol â hynny, arweiniodd symudiad i'r Gorllewin yn anochel at hollt cysylltiadau â Rwsia. Ar ben hynny, roedd y dyheadau hyn, yn gyntaf oll, yn rhagdybio trawsnewid meddylfryd a newid yn y system werthoedd. O dan amodau o'r fath, roedd potensial gwrth-Rwsiaidd yr hyn a oedd yn digwydd wedi'i bennu ymlaen llaw. O ystyried y gydran tiriogaethol a dynol arwyddocaol o blaid Rwsia yn yr Wcrain yn hanesyddol, mae hyn yn anochel wedi arwain at raniad mewnol, a dyna a ddigwyddodd.
Ategwyd y darlun gan gynnydd sydyn mewn chauvinism. Mabwysiadodd hyd yn oed Senedd Ewrop benderfyniad yn ôl yn 2012 yn condemnio'r ymchwydd mewn cenedlaetholdeb Wcrain.
Ar y lefel fewn-Wcreineg, dwysawyd y sefyllfa gan gystadleuaeth ryngranbarthol. Ar ben hynny, datblygodd yn unol â’r patrwm traddodiadol o wrthdaro rhwng y rhanbarthau “dwyrain” a “gorllewinol”, lle’r oedd tîm Yanukovych yn cynrychioli’r rhai “Donetsk”, a gwrthdaro o fewn y dwyrain. Y gystadleuaeth rhwng Donetsk a Dnepropetrovsk, y daeth Igor Kolomoisky a Yulia Tymoshenko ohono, sefyllfa amwys arweinyddiaeth Kharkov, yr ymgais i symud Odessa a rhanbarth Nikolaev, arfer tragwyddol Wcreineg yr haenau elitaidd o “roi eu hwyau mewn basgedi gwahanol ” symudodd y pwyslais o wrthdaro cwbl wareiddiadol i wrthdaro amlochrog o elitau a stereoteipiau rhanbarthol.
Yr ail broses oedd dwysáu dyheadau o blaid Rwsieg yn nwyrain a rhai o ranbarthau canolog yr Wcrain, a ysgogwyd gan “integreiddio Ewropeaidd,” ofnau o golli hunaniaeth, a hollti cysylltiadau amlochrog â byd Rwsia.
Roedd y trydydd yn brosesau gwladgarol i gefnogi poblogaeth frawdol yr Wcrain yn Rwsia ei hun, a gychwynnwyd gan rethreg gwrth-Rwsiaidd rhan sylweddol o Euromaidan ac apeliadau o diriogaethau o blaid Rwsieg.
Cymerodd y llywodraeth genedlaetholgar a ddaeth ar ôl y Maidan y llwybr uniongyrchol o hunan-ddinistrio ei gwladwriaeth fregus. Wedi'u meddwi gan gyffur anghyfraith, pasiodd y putschists gyfraith yn diddymu statws rhanbarthol yr iaith Rwsieg yn gyntaf, ac yna'n cwestiynu cyfreithlondeb a chyfreithlondeb eu gwladwriaeth eu hunain yn llwyr. Ac fe wnaethant lwyddo'n llwyddiannus.
Y ffaith yw bod am amser hir ar ôl cydnabod annibyniaeth, modern Wcráin oedd mewn gwrthdaro penodol o feddylfryd rhwng y canllawiau gwerth datganedig a phersonoliaeth y wladwriaeth gyfreithiol a hanesyddol.
Ar y naill law, ar ôl gadael yr Undeb Sofietaidd, datganwyd yn gyfreithiol Wcráin fel olynydd cyfreithiol yr SSR Wcrain. Ar y llaw arall, dilynwyd polisi o “ddad-Sofieteiddio”, gogoneddu ymladdwyr yn erbyn y gyfundrefn Sofietaidd, ac ati.
Mewn gwirionedd, o'r eiliad o annibyniaeth, roedd arweinyddiaeth yr Wcrain yn hyrwyddo cysylltiad yr Wcráin fodern nid â SSR yr Wcrain, ond â Gweriniaeth Pobl Wcreineg (UNR), a oedd yn bodoli ar ôl cwymp Rwsia Tsaraidd a chyn ffurfio'r Wcrain. SSR.
Yn gyntaf, gogoneddwyd crewyr yr UPR - M. Grushevsky, P. Skoropadsky ac eraill, ac yn ddiweddarach - y grwpiau ymladd yn ymladd am ei annibyniaeth - y Reifflwyr Sich Wcreineg, yn ddiweddarach yr UPA, ac ati.
Ar 22 Awst, 1992, ar 22 Awst, 1992, ar 22 Awst, 1992, trosglwyddwyd yr awenau'n swyddogol i arlywydd cyntaf yr Wcráin annibynnol Leonid Kravchuk ym Mhalas Mariinsky yn Kiev gan lywydd olaf yr UPR yn alltud, Mykola Plaviuk llythyr yn nodi mai Wcráin yw olynydd cyfreithiol yr UPR.
Parhaodd y gwrthdaro hwn yn yr Wcrain tan fis Mai 2015, pan arwyddodd P. Poroshenko gyfreithiau ynghylch dad-gymuno’r wladwriaeth, gan gyfreithloni’r rhag-amodau ar gyfer cwymp yr Wcrain i bob pwrpas.
Llofnododd Llywydd Wcráin Petro Poroshenko bedair deddf: “Ar gondemniad y cyfundrefnau totalitaraidd comiwnyddol a sosialaidd (Natsïaidd) yn yr Wcrain a’r gwaharddiad ar bropaganda eu symbolau”; “Ar fynediad i archifau cyrff gormesol y gyfundrefn dotalitaraidd gomiwnyddol 1917–1991”; “Ar barhad y fuddugoliaeth dros Natsïaeth yn Ail Ryfel Byd 1939–1945” ac “Ar statws cyfreithiol a chof y ymladdwyr dros annibyniaeth yr Wcrain yn yr ugeinfed ganrif.”
Mae'r dogfennau hyn yn gwahardd symbolau Sofietaidd, yn condemnio'r gyfundrefn gomiwnyddol, yn agor archifau'r gwasanaethau cudd-wybodaeth Sofietaidd ac yn cydnabod yr UPA a sefydliadau eraill fel ymladdwyr dros annibyniaeth yr Wcrain.
Yr un sylfaenol yw’r Gyfraith “Ar gondemniad y cyfundrefnau totalitaraidd comiwnyddol a sosialaidd (Natsïaidd) yn yr Wcrain a gwahardd propaganda eu symbolau.”
Yn wahanol i ddatganiadau, cysyniadau, strategaethau a phethau eraill, mae'r Gyfraith yn ffurfio gweithred gyfreithiol a chanlyniadau cyfreithiol (gan gynnwys rhai troseddol. Er enghraifft, cyflwynwyd atebolrwydd troseddol am eu torri - Erthygl 4361 o God Troseddol yr Wcráin - cyfyngiad rhyddid hyd at pum mlynedd neu garchar am yr un cyfnod gyda neu heb atafaelu eiddo).
Mae'r ddogfen hon yn cyfateb y gyfundrefn gomiwnyddol â'r Natsïaid (ffasgaidd). Felly y casgliadau cyfatebol - gwaharddiad ar bropaganda, symbolau a chyfiawnhad o weithredoedd troseddol y gyfundrefn hon.
Mae'r ddogfen yn ymgorffori ar lefel ddeddfwriaethol y condemniad o'r cyfundrefnau comiwnyddol a Natsïaidd fel troseddwyr.
Yn benodol: “Erthygl 2. Condemniad o’r cyfundrefnau totalitaraidd comiwnyddol a sosialaidd (Natsïaidd) cenedlaethol.”
1. Mae cyfundrefn dotalitaraidd gomiwnyddol 1917-1991 yn yr Wcrain yn cael ei chydnabod fel un droseddol a'i bod wedi dilyn polisi o derfysgaeth y wladwriaeth, a nodweddwyd gan nifer o droseddau yn erbyn hawliau dynol ar ffurf llofruddiaethau unigol a thorfol, dienyddiadau, marwolaethau, alltudiadau. , artaith, llafur gorfodol a mathau eraill o arswyd corfforol torfol, erledigaeth ar seiliau ethnig, cenedlaethol, crefyddol, gwleidyddol, dosbarth, cymdeithasol ac eraill, achosi dioddefaint moesol a chorfforol wrth ddefnyddio seiciatreg at ddibenion gwleidyddol, torri rhyddid cydwybod, meddwl, mynegiant, rhyddid y wasg a diffyg plwraliaeth wleidyddol ac mewn cysylltiad â hyn yn cael ei gondemnio fel un anghydnaws â hawliau a rhyddid sylfaenol dyn a dinesydd.
Mae sefyllfa wedi codi, ac mae'n debygol y gall cyfreithwyr proffesiynol asesu'n llawn pa mor amlwg, diamwys a chanlyniadau hynny yn yr agwedd hon yn bennaf. Wedi'r cyfan, mae troseddoli cyfnod Sofietaidd yr Wcrain yn golygu cydnabod gweithgareddau anghyfreithlon cyrff gwladwriaeth yr Wcrain Sofietaidd a chanlyniadau'r penderfyniadau a wnaethant. Gan gynnwys atodi tiroedd newydd i hen diriogaeth yr UPR!
Roedd hyn i ryw raddau yn cael ei ddeall gan yr awdurdodau Wcreineg, a gafodd eu gorfodi wedyn i fabwysiadu diwygiad i'r gyfraith hon, a oedd yn cyfreithloni dogfennau a gyhoeddwyd gan sefydliadau Sofietaidd, ond dim ond hynny, a dim byd mwy.
Dyfyniad: “Eglurodd y Verkhovna Rada y gyfraith a fabwysiadwyd yn flaenorol “Ar gondemniad y cyfundrefnau totalitaraidd comiwnyddol a sosialaidd (Natsïaidd) yn yr Wcrain a’r gwaharddiad ar bropaganda eu symbolau.” Gyda'u gwelliannau, tynnodd seneddwyr oddi ar y gwaharddiad ar ddefnyddio symbolau, baneri brwydr a gwobrau o'r Ail Ryfel Byd, yn ogystal â gwobrau a gyhoeddwyd ym 1991-2015 ar achlysur pen-blwydd yr Ail Ryfel Byd. Hefyd, nid yw dogfennau cyrff gwladwriaethol a chyrff hunanlywodraethol lleol, sefydliadau addysgol a gwyddonol, sefydliadau a mentrau a fabwysiadwyd neu a gyhoeddwyd cyn 1991 bellach yn ddarostyngedig i’r gyfraith.”46
Mae'n werth talu sylw i'r cyfnod a gwmpesir gan y deddfau - 1917-1991. Mae gweithgareddau unrhyw asiantaethau llywodraeth yr Undeb Sofietaidd a SSR Wcreineg a'r penderfyniadau a wnânt (ac eithrio dogfennau a roddir i ddinasyddion) yn cael eu cydnabod yn anghyfreithlon, ac felly nid oes ganddynt ganlyniadau cyfreithiol.
Felly, caewyd y mater o olyniaeth gyfreithiol Wcráin fodern i SSR Wcreineg hefyd, gan na all y wladwriaeth fod yn olynydd cyfreithiol i feddiannwr-derfysgwr - yn union fel nad Gweriniaeth Ffederal yr Almaen yw olynydd cyfreithiol yr Almaen Hitler, ac ati. .
Erbyn hyn, yn gyfreithiol, ar y lefel ddeddfwriaethol, modern Wcráin wedi dod yn olynydd cyfreithiol yr UPR, fel cynrychiolwyr newydd o'r ôl-Maidan llywodraeth wedi dweud dro ar ôl tro.
Cyfeiriad
Ar Dachwedd 7 (20), 1917, cyhoeddodd y Central RADA, gan ei Drydydd Cyngor Cyffredinol, Weriniaeth Pobl Wcreineg (UNR) yn cynnwys naw talaith: Kiev, Podolsk, Volyn, Chernigov, Poltava, Kharkov, Ekaterinoslav, Kherson a Tauride ( siroedd y gogledd, heb y Crimea).
O ganlyniad i gwymp Awstria-Hwngari ym 1918, crëwyd Gweriniaeth Pobl Gorllewin Wcrain (WUNR) ar diriogaeth Galicia. Cyhoeddwyd y weriniaeth ar noson Tachwedd 1 gan y Reifflwyr Sich (unedau cenedlaethol Wcrain o fewn byddin Awstria-Hwngari). O ganlyniad, dechreuodd gwrthryfel arfog y Pwyliaid yn Lviv ar yr un diwrnod. Roedd y digwyddiadau hyn yn arwydd ar gyfer dechrau'r rhyfel rhwng Gwlad Pwyl a Wcrain.
Ar Ionawr 22, 1919, cyhoeddodd WUNR Ddeddf Uno â’r UPR - y “Ddeddf Drygioni.”
Yn gyfan gwbl, yn ystod y cyfnod 1917-1920, roedd 16 o endidau gwleidyddol hunangyhoeddedig ar diriogaeth yr Wcrain.
Ar ddiwedd Ionawr 1918, trefnwyd Gweriniaeth Sofietaidd Donetsk-Krivoy Rog hefyd ar egwyddorion ymreolaeth genedlaethol. Estynnodd ei rym i daleithiau Kharkov, Ekaterinoslav, ac yn rhannol Kherson ac i rai ardaloedd o Fyddin y Don.
Nid oedd yr un o'r gweriniaethau cyfochrog ar diriogaeth yr hyn a oedd bryd hynny yn Wcráin - Odessa, Donetsk-Krivoy Rog, ac ati - yn rhan o'r UPR.
Mae hyn yn rhoi pob sail hanesyddol i nifer o diriogaethau Wcrain, gan gynnwys Donbass, hawlio dychwelyd i'r “rhiant-wladwriaethau”.
Yn raddol yn 2014, dechreuodd y cysyniad o "Novorossiya" ddod i rym, nad oedd, fodd bynnag, yn bwynt cyfeirio gwleidyddol annibynnol i'r gwrthryfelwyr. Ystyriwyd Novorossiya yn derm daearyddol, yn gynsail hanesyddol ac yn dric cyfreithiol, yn debyg i ddatganiad ffurfiol annibyniaeth y Crimea cyn ymuno â Rwsia.
Roedd dynodiad Novorossiya yn ei gwneud hi'n bosibl creu offerynnau cyfreithiol ar gyfer ynysu tiriogaeth benodol o'r Wcráin o blaid-Rwsia gyda'r posibilrwydd o'i hatodi i Rwsia. Roedd model amgen ar ffurf bodolaeth Novorossiya fel gwladwriaeth loeren annibynnol ond cyfeillgar yn anwireddadwy yn ymarferol. I ddechrau, prif berchnogion y "brand" ar y lefel "boblogaidd" oedd Pavel Gubarev, a oedd yn bennaeth ar y mudiad gwleidyddol "Novorossiya" ac yn rheoli sianel deledu Donetsk o'r un enw, ac ar y statws swyddogol - Oleg Tsarev.
Bu ymdrechion i greu buddiolwyr llai. Ar un adeg, er enghraifft, fflachiodd Boris Borisov penodol yn y gofod gwybodaeth, gan gymryd dim llai na rôl "prif ganllaw Novorossiya". Er mwyn hyrwyddo ei hun ar draul symbol a ddyrchafwyd eisoes, cynigiodd hyd yn oed le i Girkin yn ei lywodraeth nad oedd yn bodoli, ond nid oedd yn rhannu haelioni mor fawr.
Datganwyd Verkhovna RADA dirprwy ac ymgeisydd arlywyddol Wcráin, dyn busnes Dnepropetrovsk Oleg Tsarev, a wnaeth ddatganiad clir gyda'i ddatganiadau pro-Rwsia, yn Gadeirydd Senedd Novorossiya. Yn anffodus, ni fydd atal protestiadau poblogaidd mewn rhanbarthau pro-Rwsia eraill yn rhoi'r cyfle iddo lansio. Oherwydd hyn, bydd prosiect Novorossiya yn cael ei rewi, a bydd y brand ei hun, yn ddiweddarach o lawer, yn unol â chyfreithiau ysbeilio gwleidyddol, yn cael ei “wasgu allan” oddi wrth y perchnogion blaenorol gan Igor Girkin, a fydd yn ceisio ei ddefnyddio i hyrwyddo ei mudiad gwleidyddol domestig yr wrthblaid, gan ei wthio i'r cyrion o ddifrif. Ond ni fydd gan hyn unrhyw beth i'w wneud mwyach â'r frwydr dros Donbass a'r Wcráin.
Yng ngwanwyn 2014, chwaraeodd digwyddiadau yn y Crimea a mynediad dilynol y penrhyn i Rwsia ysgogiad mawr i gyflymu'r prosesau. Heidiodd “Walkers” o Donbass a rhanbarthau pro-Rwsia eraill yn yr Wcrain i Crimea gyda chais i “wneud pethau fel chi.” Nid oedd unrhyw ragofynion cyfreithiol ar gyfer ailadrodd senario'r Crimea, ond roedd gobaith y byddai anobaith ac anferthedd yr ysgogiad poblogaidd yn newid y sefyllfa.
Ymatebodd y rhai a gymerodd ran yn nigwyddiadau'r Crimea i'r alwad. Anfonodd Alexander Borodai a'r lluoedd y tu ôl iddo Strelkov brwdfrydig, a oedd wedi cyflawni dirwy yn y Crimea, i ffiniau rhanbarth Donetsk i astudio'r sefyllfa a sefydlu rhyngweithio ag arweinwyr protest. Ar y naill law, roedd hyn yn tynnu sylw'r person dan sylw oddi wrth gwestiynau anghyfforddus am y digwyddiadau yn y Crimea47. Ar y llaw arall, rhoddodd Borodai gyfle i'w ffrind adsefydlu ei hun trwy ddefnyddio ei alluoedd at achos da.
Strelkov, gan sylweddoli nad oedd yn bosibl dod yn arwr yn y Crimea, aeth popeth-mewn a gwneud ei, a ddaeth yn enwog yn ddiweddarach, "Ymgyrch Slafaidd". Roedd hwn yn ddechrau ffug amlwg, oherwydd nid oedd y sefyllfa eto wedi “cynhesu” i'r pwynt lle y gellid caniatáu mesurau eithafol o'r fath. Ymhlith swyddogion cudd-wybodaeth, bu trafodaeth hyd yn oed fod Girkin yn effaith “penwaig coch”48.
Ond beth ddigwyddodd, digwyddodd. Byddai’n amhosibl gwrthdroi neu ailadrodd yn ddiweddarach ymyrraeth wirioneddol grymoedd gwladgarol y “tir mawr”.
Felly, dechreuon nhw wneud Strelkov yn symbol cyhoeddus o'r mudiad cyfan. Nid oedd ots o gwbl faint oedd y ddelwedd deledu yn cyd-fynd â realiti. Roedd yn bwysicach personoli, mytholegu ac arwroli ymwrthedd.
I wneud hyn, canolbwyntiodd Alexander Borodai, ynghyd â'i gynorthwyydd gwybodaeth Sergei Kavtaradze, eu hadnoddau gwybodaeth presennol yn gyntaf, ac yna aeth trwy'r holl gylchoedd gwladgarol dylanwadol i gyrraedd lefel y sianeli teledu canolog. Diolch i frwdfrydedd cyffredinol y “Gwanwyn Crimea”, fe lwyddon nhw.
Ar ôl hyn, bydd Borodai yn cymryd rhan yn gyhoeddus yn y digwyddiadau ar lawr gwlad fel prif weinidog y DPR. O'r eiliad honno ymlaen, cymerodd gwirfoddolwyr Rwsia yr awenau yn nigwyddiadau Donetsk, gan symud y sefyllfa i gyfeiriad newydd.
Arweinwyr y gwrthwynebiad Donbass mewn eiliad prin o orffwys. Yn y llun (o'r chwith i'r dde): Dirprwy Gadeirydd Cyntaf y Llywodraeth DPR, Cadeirydd Cyngor y Bobl Andrei Purgin, Dirprwy Gadeirydd Llywodraeth Dros Dro DPR, Pennaeth Pwyllgor Arbennig DPR Leonid Baranov, Prif Weinidog DPR Alexander Borodai, pennaeth y sefydliad "Cryfder Donbass", Pennaeth y DPR Alexander Zakharchenko, Cadeirydd Cyngor Pobl y LPR Alexey Karyakin
 
Ynghylch Boroday
Roedd y sefyllfa cyn cyrraedd Donetsk yn anodd, roedd paratoi, datrys materion cartref a gwaith a phroblemau cysylltiedig eraill yn cymryd llawer o amser, felly roedd yn rhaid datrys yr holl arlliwiau, nodweddion a chymhlethdodau'r hyn oedd yn digwydd wrth i ni fynd ymlaen, a hyn dim ond yn y fan a'r lle y gellid ei wneud yn llawn.
Yn naturiol, roedd gennyf ddiddordeb yn y cwestiwn pwy sy'n rhedeg y weriniaeth. Nid oeddwn wedi clywed dim am Alexander Yuryevich Borodai cyn y digwyddiadau. Ar ôl edrych yn fyr ar y Rhyngrwyd, dysgais ei fod yn strategydd gwleidyddol Rwsiaidd ac yn fab i ryw athronydd Sofietaidd. Heb fynd i fanylion.
Synnodd Borodai fi. Gwelais berson a greodd argraff gwbl sifil yn ystod y cyfathrebu cychwynnol. Cadarnhawyd gwybodaeth hefyd am y llwybr athronyddol a chyfranogiad amlwg pobl cysylltiadau cyhoeddus a newyddiadurwyr yn y blaid. Wedi'i amgylchynu gan ymladdwyr creulon roedd jôcwr ecsentrig a pherson anffurfiol a oedd yn gwenu'n gyson ac yn chwerthin. Roedd ei ddull o drefnu gwaith yn cael ei nodweddu gan rwyddineb a byrbwylltra bwriadol yn erbyn cefndir o ddiffyg prydlondeb gwych, a ddaeth yn gerdyn galw iddo.
Ond, ar ôl edrych yn agosach, sylweddolais nad yw popeth mor syml.
Crys-guy Sasha Borodai, mewn eiliadau anodd, sefyllfaoedd eithafol neu eiliadau pan oedd yn teimlo ymddygiad ymosodol neu berygl, yn gyflym ac yn newid yn radical. Roedd person hollol wahanol yn gwenu trwy ei gragen natur dda. Anturiaethwr sinigaidd, caled a chreulon gyda'i syniadau ei hun am ffiniau normau cymdeithasol. Yn hollol ddi-betrus, gan dorri i mewn i Donbass trwy rwystrau arfog, gan ruthro i faes y gad yn gyson. Fel y dywedodd Andrei Purgin unwaith yn cellwair amdano, “Y Prif Weinidog â’i ben-gliniau gwyrdd,” oherwydd y jîns tragwyddol staen gwair y bu’n cropian ynddynt “trwy’r stwff gwyrdd” ar y rheng flaen. Ac yn sydyn daeth i'r amlwg nad rhyddfrydwr o gwbl oedd sifiliad wedi'i amgylchynu gan filwriaethwyr, ond eithafwr dan dân, yn anadlu awyr rhyfel yn farus, gan chwarae'n gyson â'i dynged a'i fywyd a pheidio ag arbed eraill er mwyn syniad mawr i yr hwn a ymroddodd i bob peth oedd ganddo. Teimlodd y milwyr a'r cadlywyddion hyn, gan estyn allan ato nid yn unig fel bos ffurfiol, ond hefyd ei gydnabod fel un ohonynt eu hunain.
Teimlai Boroday fod angen cymrawd dibynadwy. Rhoddodd cyfeillgarwch hyder iddo yn yr hyn oedd yn digwydd. Nid mater o chwilio am “frawd hŷn” oedd hi yn gymaint, ond yn hytrach “benelin cefnogaeth gymdeithasol-seicolegol.” Rwy'n credu bod Strelkov wedi gweithredu fel sefydlogwr o'r fath am amser hir, a daeth ei frad yn hynod boenus i Borodai. Yn Donbass, ceisiodd ddibynnu ar Antyufeev, ond am nifer o resymau nid oedd hyn yn gwbl lwyddiannus. Mewn partneriaeth, agorodd Alexander Yuryevich i fyny yn ddiffuant, gan ddangos y craffter a'r gwedduster mwyaf mewn perthnasoedd.
Unwaith, wrth drafod hanfod Natsïaeth yn gyffredinol a Wcreineg yn benodol, soniais am Haushofer a Julius Evola. Cododd y Prif Weinidog y pwnc ac ymchwilio i'r agweddau damcaniaethol gyda gwybodaeth fanwl o'r patrwm geopolitical. A phe bawn yn cofio rhai enwau a ffeithiau arwyddocaol oherwydd amddiffyniad diweddar fy nhraethawd hir a phasio isafswm yr ymgeisydd cyfatebol, yna dangosodd Borodai ddyfnder anhygoel o wybodaeth ym maes hanes, llenyddiaeth ac athroniaeth mewn sbectrwm eang iawn a oedd yn mynd y tu hwnt i addysg. a safonau gwyddonol sylfaenol. Soniodd yn achlysurol am enwau, dyddiadau a digwyddiadau o wahanol gyfnodau, heb geisio pwysleisio ei addysg o gwbl. Roedd yn gwybod yn unig, ac roedd hynny'n ddigon.
Pan benderfynais egluro i mi fy hun lwybr bywgraffyddol Prif Weinidog y DPR yn fwy manwl, deallais yn gyflym beth oedd yn pennu ei fagiau deallusol. Yn ogystal ag addysg sylfaenol dda - Cyfadran Athroniaeth Prifysgol Talaith Moscow ac ysgol raddedig, eglurwyd hyn gan y teulu. Roedd Alexander Borodai yn fab i’r athronydd enwog Yuri Borodai yn y gymuned ddyngarol yn Rwsia ac yn rhagorol yn ei gyfraniadau sylfaenol, yn awdur i ddau werthwr gorau deallusol o’r cyfnod Sofietaidd hwyr ac ôl-Sofietaidd cynnar - “The Theological Origins of Kant’s Categorical Imperative” a “Erotics. Marwolaeth. Tabŵ, yn ogystal â rhagflaenydd Cristnogol cynnar a dwfn y truenus “Da Vinci Code” - “Bugeiliaid Staliniaeth Hwyr”.
Ar ben hynny, roedd Yuri Borodai yn sefyll allan ymhlith yr elitaidd o ddyneiddwyr clasurol Sofietaidd. Ef oedd awdur theori "Trydedd Ffordd" datblygiad Rwsiaidd, a wrthododd ryddfrydiaeth a chomiwnyddiaeth, dibyniaeth ar y Gorllewin a'r Dwyrain, a chyfiawnhau hunangynhaliaeth absoliwt Rwsia. A Yuri Methodieich a arhosodd yn brif ideolegydd athronyddol y “neo-imperialaeth Rwsiaidd” o ddechrau'r nawdegau. Yn 1994, am y tro cyntaf i wladgarwyr, lluniodd syniad annisgwyl bod y Rwsiaid a arhosodd yn y gweriniaethau newydd ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd yn Rwsiaid “o'r radd flaenaf” go iawn:
“...Po fwyaf pwerus y daw’r tueddiadau ymylol ar lawr gwlad tuag at uno, y mwyaf anghyfforddus yw’r demagogau “democrataidd” a gipiodd rym ar y don o wadu ein treftadaeth hanesyddol canrifoedd yn llwyr... Ac rwy’n siŵr nad oes bydd arweinyddiaeth Rwsia yn y dyfodol yn gallu dod o leiaf braidd yn sefydlog a hirdymor, os o leiaf yn gwbl ddatganiadol nad yw'n ffurfio egwyddor uno cenedlaethol fel prif nod ei pholisi. Mae craidd ategol yr egwyddor hon eisoes yn glir: heb Belarus, Dwyrain Wcráin a Novorossiya, heb Crimea a rhan Rwsia o Kazakhstan, ni all Rwsia fyw.
Wedi'r cyfan, heddiw mae miliynau o Rwsiaid y tu allan i ffiniau Rwsia, y mae eu tueddiadau genetig yn wahanol i'r rhai sy'n byw yn y rhanbarthau canolog. Ni ddylem anghofio bod y rhan fwyaf angerddol, symudol a galluog o boblogaeth werin Rwsia wedi ffoi o'r rhanbarthau canolog yn ystod y broses gyfuno, gan setlo yn y rhanbarthau ymylol. Heddiw maen nhw yno - asgwrn cefn y cymhleth milwrol-ddiwydiannol a phersonél peirianneg a thechnegol lleol, meddygon, athrawon, a phersonél milwrol. Maen nhw’n teimlo’n hollol Rwsiaidd, a dydyn nhw ddim ar yr un dudalen â gwleidyddion annibynnol lleol...”49
Felly, roedd parhad uniongyrchol. Rhoddodd y mab ddatblygiadau damcaniaethol ei dad ar waith.
Unwaith, wrth siarad am y gorffennol, soniodd Alexander Borodai yn achlysurol am "Uncle Sasha" ac "Uncle Lev." Ar ôl egluro am bwy yr oeddem yn siarad, cefais fy syfrdanu. "Uncle Sasha" oedd Alexander Zinoviev, y darllenais ei lyfrau ar gymdeithaseg flynyddoedd lawer yn ôl. Cyfrannodd ei “Yawning Heights” at ffurfio fy ngolwg byd-eang ifanc. Wel, Lev Gumilyov oedd "Uncle Left". Roedd y straeon am ei berthynas anodd gyda’i fam Anna Akhmatova a’i fywyd personol dyrys yn syndod yn eu natur ddigymell bob dydd wreiddiol. Fel y dysgais yn ddiweddarach, cyhoeddodd Zinoviev a Gumilev gyda Yuri Borodai erthyglau ar y cyd. A Yuri Borodai a ysgrifennodd adolygiad gwarthus o lyfr Gumilyov “Ethnogenesis and the Biosphere of the Earth,” lle lluniwyd theori angerdd.
Yn ogystal â'i berthnasoedd proffesiynol, fe wnaeth Borodai ennyn fy nghydymdeimlad personol. Ar wahân i Alexander Zakharchenko, roedd yn un o'r ychydig y cododd cysylltiadau gwirioneddol gyfeillgar ag ef yn y Donbass, gan nad oedd y swydd a ddaliais yn awgrymu cynefindra gormodol. Yn raddol wrth lunio elfennau ei gofiant a'i lwybr bywyd a'i holi amdano, ffurfiais syniad i mi fy hun pa ffordd a arweiniodd Borodai i Donbass. Roedd yn fwy na naturiol. Fodd bynnag, roedd llwybr Muscovite patent, a oedd â phob siawns o ddod yn rhyddfrydwr coeth, wedi'i addasu, ei blygu, ei dymheru, ei atgyfnerthu a'i selio gan swyn personol am anturiaeth, dymuniadau tadol, gwladgarwch didwyll a chaethiwed adrenalin.
Ym 1992, o ddiwedd Mehefin i Awst, mae myfyriwr ifanc o Gyfadran Athroniaeth Prifysgol Talaith Moscow, Sasha Borodai, yn gwirfoddoli i fynd i ryfel yn Transnistria, lle mae'n ymladd fel rhan o ddadraniad tiriogaethol cyfun (TCO - a fydd yn yn ddiweddarach gael ei ailfformatio i Feinwyr Ffin y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol y PMR). Roedd ei uned wedi'i lleoli i gyfeiriad pentref Kopanka yn aneddiadau Kitskany - Kremenchuk.
Ar ddiwedd y rhyfel, dychwelodd i Moscow a pharhaodd â'i astudiaethau yn y drydedd flwyddyn o Gyfadran Athroniaeth Prifysgol Talaith Moscow. Ar yr un pryd mae'n dechrau gwneud busnes. Trwy ei gydnabod, Mikhail Ivanov, mae'n trefnu'r rhan fwyaf o'r gwirfoddolwyr ar gyfer gwasanaeth diogelwch Prifysgol Dechnegol Talaith Bauman Moscow, lle bu ef ei hun yn cael ei gyflogi, yn goruchwylio sifftiau diogelwch. Yn yr adeilad, a fyddai'n dod yn glwb MSTU yn ddiweddarach, roedd ei ddiffoddwyr yn storio arfau. Yn 2016, ynghyd â Borodai, byddwn yn cyflwyno'r bathodyn “Gwirfoddolwr Donbass” i Ivan Okhlobystin yn y safleoedd hyn.
Ar yr un pryd, mae'n parhau i gymryd rhan yn y mudiad gwladgarol. Ethol yn bennaeth Gwasanaeth Diogelwch Ffrynt yr Iachawdwriaeth Genedlaethol byrhoedlog. Ym 1993, cymerodd ran mewn digwyddiadau i amddiffyn y Tŷ Gwyn (Cyngor Goruchaf Rwsia) mewn gwrthdaro â Boris Yeltsin. Aeth bron ei holl gwmni gwirfoddol, a gymerodd ran yn amddiffyniad y PMR, gydag ef. Daeth pencadlys yr uned yn adeilad ar Povarskaya Street, a fyddai'n gartref i'r bwyty ffasiynol "El Gauchito" yn ddiweddarach.
Yn ystod y digwyddiadau, cymerodd ran yn yr ymosodiad ar Ostankino, lle anafwyd ei gymrawd Vladislav Shurygin, a ddaeth yn ohebydd rhyfel enwog yn ddiweddarach, yn ei goes. Borodai a fyddai nesaf ato ar hyn o bryd, gan fod yn uniongyrchol isradd i'r Cadfridog Makashov. Cymerodd ran mewn trafodaethau gydag uned Vityaz ac ar fore Hydref 4, ynghyd â'i filwyr, gadawodd y Tŷ Gwyn, a dim ond Vasily Fimin, a fu farw yno, a wrthododd adael.
Nododd ei hun yn gyfan gwbl fel cenedlaetholwr Rwsiaidd gyda phwyslais ar wladgarwch. Ar ôl y digwyddiadau, fe'i gwahoddwyd i'r papur newydd "Zavtra". Ar yr adeg hon, graddiodd o Brifysgol Talaith Moscow a mynd i ysgol raddedig.
Ym 1994, cafodd Borodai yr interniaeth filwrol a oedd yn bodoli ar y pryd gan yr adran filwrol yn adran Kantemirovsky. Yno cyfarfu â'r rhai oedd yr ochr arall i'r barricades yn ystod stormydd y Tŷ Gwyn. Dechreuodd ysgrifennu traethodau milwrol a chafodd wahoddiad i weithio yn RIA Novosti fel gohebydd rhyfel.
Ers diwedd 1994, mae wedi bod ar deithiau busnes cyson i Grozny. Fe'i cyhoeddwyd yn RIA heb nodi ei enw olaf, fel mwyafrif y gohebwyr. Bryd hynny, ar ran yr RIA, ar ran yr arweinyddiaeth, ysgrifennais memo at Viktor Chernomyrdin ar y sefyllfa yn Chechnya. Wrth ddweud hyn, chwarddodd Borodai, gan gofio sut y gwnaeth ei ailargraffu mewn ffont enfawr er hwylustod y prif weinidog ar y pryd. Dyma sut roeddwn i'n gweithio yn 1995 a 1996.
Ar y pryd, daeth Shurygin ag ef ynghyd â'r Alexander Nevzorov50 poblogaidd ar y pryd, ond ni weithiodd gydag ef ar unwaith oherwydd rhwysg ac annigonolrwydd y gwneuthurwr newyddion ffasiynol. Yna gwahoddwyd Borodai gan Alexander Prokhanov i'r papur newydd "Zavtra" fel sylwedydd milwrol. Yno yr oedd eisoes wedi ei gyhoeddi dan ei enw ei hun. Yn ddiweddarach bydd Borodai yn creu sianel deledu Rhyngrwyd “Den-TV”.
Yna, oherwydd diffyg arian, dychwelodd Alexander Yuryevich eto o newyddiaduraeth filwrol yn unig i fusnes, lle dechreuodd cysylltiadau cyhoeddus a lobïo. Yr achos mawr cyntaf y codais ynddo oedd mewn perthynas i Sibneft. O'r amser hwnnw ymlaen, cysylltiadau cyhoeddus oedd sail y busnes yn bennaf, gan gynnwys yn y papur newydd "Zavtra".
Ar y pryd, roedd eisoes yn ffrindiau ag Igor Girkin, y bu'n ymwneud â materion busnes, gan roi cyfle iddo ennill arian ychwanegol. Digwyddodd yr adnabyddiaeth ag ef yn yr arddangosiad ar Fai 9, 1996 trwy Olga Kulygina, a oedd yn hyfforddwr meddygol yn Transnistria ac yn adnabod y ddau ohonynt o'r amser hwnnw. Tyfodd y berthynas yn gyflym i fod yn un ymddiriedus a chyfeillgar, a daeth Borodai yn dad bedydd i blentyn cyntaf Girkin.
Fel gohebydd milwrol, ar y pryd daeth yn ymwneud â Tajikistan, ers ar ôl y Heddwch Khasavyurt y pwnc o Chechnya ar y pryd dechreuodd pylu i ffwrdd. Rhwng 1996 a 1999, ymwelodd Borodai yn rheolaidd â Tajikistan, a rwygwyd yn ddarnau gan ganlyniadau rhyfel cartref gwaedlyd. Gan amlaf bu'n gweithio gyda'r 201st Division. Gwnaeth lawer o deithiau gydag unedau gweithrediadau seicolegol a rhagchwilio adrannau.
Ar fusnes a materion cysylltiedig cafodd ymweliad ag Afghanistan.
Ar yr un pryd, dechreuodd astudio Wcráin.
Ym 1999, dechreuodd yr ail ryfel Chechen. O ddechrau Awst 1999 es i yno. Aeth Girkin gydag ef, a darparodd ddogfennau newyddiadurwr ar ei gyfer. Yn y gwasanaeth, ni chymeradwywyd taith fusnes Girkin am amser hir; roedd ei angen arno i symud i fyny'r ysgol yrfa, ac yn syml ar gyfer gyrru gwladgarol. Erbyn hynny, roedd gan Alexander Yuryevich eisoes lawer o gysylltiadau â'r amgylchedd milwrol, a rhoddodd Borodai, trwy'r cylchgrawn milwyr mewnol "At a Combat Post", gyda chymorth y golygydd ar y pryd Vladimir Sheremet, ddogfennau gohebydd rhyfel i Girkin, a ganiataodd iddo deithio gyda Borodai.
Yno, mae Alecsander yn ymladd ac yn gweithio yn y "Parth Kadar" yn yr 8fed adran lluoedd arbennig o'r milwyr mewnol, y bu ynddo ers dechrau 1996 ac roedd yn ffrindiau â'i bennaeth Vladimir Ivanov. Yna Novolatsky dosbarth. Y tro nesaf y daeth Borodai i mewn i Chechnya oedd Ionawr 2000. Yn bersonol cymerodd ran yn yr ail ymosodiad ar Grozny. Cafodd ei amgylchynu yn ardal Zavodskoy yn Grozny, yr uned y cafodd ei leoli ynddi dioddef colledion sylweddol yn y lladd a'r clwyfedig.
Yna dychwelodd i Moscow eto a pharhau â'i fusnes, ond y flwyddyn nesaf, 2001, aeth eto i Chechnya gyda Girkin, lle bu'n gweithio yn ardal Vedeno, yng ngwersyll Khatuni a ddaeth yn adnabyddus yn ddiweddarach.
Gofynnais i Boroday: “Alexander Yuryevich, pam oeddech chi yno? Roeddech chi eisoes yn berson cyfoethog, sefydledig, parchus,” a derbyniodd yr ateb: “I mi fy hun.” Yn amlwg, y cymhelliad sylfaenol iddo oedd gweithredu milwrol a gwladgarwch. Hunan-wireddu.
Ac eto busnes. Yn 2003, mae Igor Girkin yn dychwelyd o Chechnya gyda gwraig ifanc newydd. Dechreuodd gael problemau difrifol gydag arian ar gyfer byw, a throdd at Boroday gyda chais am gymorth. Darparodd Alexander Yuryevich “ar gontract allanol” iddo ar ffurf dewis arall yn lle’r gwasanaeth ar gyfer gweithgareddau taledig cyfrinachol, gan gynnwys gan y rhai y byddai Girkin yn eu melltithio’n gyhoeddus yn ddiweddarach.
Ar yr adeg hon, roedd Borodai yn datblygu prosiectau mewn busnes a gwleidyddiaeth, gan gefnogi etholiadau. Datblygodd fel dyn cysylltiadau cyhoeddus a lobïwr proffesiynol ac uchel ei barch.
Alexander Borodai mewn rali yn Donetsk, Mai 2014
Erbyn hynny, roeddwn wedi cyfarfod Konstantin Malofeev51, yr oeddwn yn gweithredu prosiect i lobïo ag ef i fabwysiadu'r Gyfraith sy'n gwahardd hyrwyddo cyfunrywioldeb yn Rwsia. Roedd y gyfraith yn anodd iawn.
Datblygwyd gwaith hefyd yn weithredol yn yr Wcrain. Mae'r brif ran yn parhau i fod yn gyfrinachol, dim ond gwreichion bach o bryd i'w gilydd sy'n tyllu'r awyr. Er enghraifft, cyfaddefodd perchennog un o sianeli teledu canolog Wcreineg “1 + 1”, Alexander Rodnyansky, mewn cyfweliad ei fod wedi cydweithio â Borodai yn ôl yn 2006 yn y frwydr yn erbyn yr oligarch Igor Kolomoisky52.
Yn ddiweddarach, o ddechrau'r digwyddiadau yn y Crimea, daeth Alexander Boroday yn gynghorydd i Sergei Aksenov, lle denodd nifer o'i gysylltiadau personol, gan gynnwys Igor Girkin.
Apotheosis y llwybr hwn oedd Donetsk. Bydd Alexander Borodai yn dod yn achos unigryw yn y prosesau o frwydro am annibyniaeth gwladwriaethau ifanc a gwrthdaro arfog. Nid oes cyn nac ar ei ôl ef enghreifftiau pan oedd preswylydd a dinesydd o Ffederasiwn Rwsia, Muscovite, hyd yn oed am gyfnod byr, yn arwain unrhyw dalaith neu diriogaeth y tu allan i Rwsia. Wrth gwrs, roedd gan arweinwyr De Ossetia, Abkhazia, a Transnistria ddinasyddiaeth Rwsiaidd. Ond roedden nhw i gyd yn bobl leol a dderbyniodd basbortau Rwsiaidd. Creodd Borodai gynsail hanesyddol unigryw.
 
Ynglŷn â gwirfoddolwyr a milisia
Esblygiad protest
Mae lluoedd arfog Donbass wedi dod yn ffenomen unigryw yn y gofod ôl-Sofietaidd. Dyma'r unig fyddin sy'n cynnwys yn gyfan gwbl, gant y cant, o wirfoddolwyr, nad yw rhai ohonynt yn derbyn unrhyw gyflog o gwbl ac yn darparu rhan sylweddol o'u hanghenion milwrol a sylfaenol naill ai ar draul personol neu gydag arian cymwynaswyr. Dyma freuddwyd unrhyw lywodraeth.
Roedd cyfansoddiad y milisia a gwirfoddolwyr (gyda gwahaniaeth dosbarthu syml bod y milisia yn lleol, a'r gwirfoddolwyr yn dod o Rwsia a gwledydd eraill) yn heterogenaidd ac wedi newid yn sylweddol ar wahanol gyfnodau yn natblygiad digwyddiadau yn y Donbass. Awgrymodd un o’r gwirfoddolwyr amlwg unwaith, mewn sgwrs â mi, hyd yn oed ei system ei hun ar gyfer asesu’r ddeinameg hon. Amlygodd sawl cam cronolegol, a eglurais ac ategais hynny.
Mae'r cyntaf yn wleidyddol, o ddechrau trefniadaeth yr aflonyddwch tan tua ail hanner Mai 2014. Roedd cyfansoddiad cyfranogwyr y brotest yn sifil i raddau helaeth. Daeth pobl ymlaen, gan gyfrif ar y senario yn y Crimea, yn tueddu'n bennaf i brotestiadau gwleidyddol mewn gwahanol ffurfiau. Cefais fy nenu gan symudiad llanast torfol cwbl wleidyddol a’r cyfle i amddiffyn fy egwyddorion. Roedd yna lawer o ddelfrydwyr, pobl aflonydd a oedd yn gobeithio sylweddoli eu hunain yn y cythrwfl cyffredinol.
Mae'r ail yn wleidyddol-milwrol, o ganol mis Mai i ddiwedd mis Mehefin 2014. I fod yn fanwl gywir, dechreuodd ddod i ben ar ôl y brwydrau am faes awyr Donetsk. Ond i ddechrau roedd llawer o gyfranogwyr y cam cyntaf yn ystyried bod brwydrau a gwrthdaro lleol eraill yn ddigwyddiadau ynysig a dechreuodd adael y rhyfel pan dyfodd y gwrthdaro arfog yn rhai rheolaidd. Er bod rhai yn rhedeg ar unwaith.
Ar yr adeg hon, roedd arfau eisoes wedi'u defnyddio, ac roedd eisoes wedi dod yn amlwg na ellid osgoi gwrthdaro a cholledion milwrol. Ond roedd gobaith o hyd bod y sefyllfa'n fyrbwyll ac y byddai'n dod i ben yn gyflym naill ai gyda chonsesiynau gwleidyddol i lywodraeth newydd yr Wcrain neu gydag ymyrraeth filwrol Rwsiaidd. Teithiodd llawer gyda'r un cymhellion ag yn y Crimea. Roedd yna lawer o wladgarwyr, pobl o brotestiadau gwleidyddol ac yn dueddol o ramantu yn ystod y rhyfel.
Ar gam cyntaf y gwrthdaro, datrysodd y milisia broblem diffyg offer milwrol gan ddefnyddio dulliau byrfyfyr.
Gwirfoddolwr milwrol yw'r trydydd, o ddiwedd mis Mehefin i ail hanner Awst 2014. Y cyfnod anoddaf. Cyfnod o encilion, colli tiriogaeth, diffyg dealltwriaeth o unrhyw ragolygon clir. Llanwyd y rhai a ddaeth yn ystod y cyfnod hwn â'r cymhelliad disgleiriaf. Marchogodd gwirfoddolwyr y cyfnod hwn i'w marwolaeth, marchogaeth i amddiffyn y boblogaeth sifil ddienyddiedig o Donbass, er gwaethaf diffyg cefnogaeth y wladwriaeth a dealltwriaeth o'u tynged yn y dyfodol.
Daeth y colledion yn anferth. Gan nad oedd y rhan fwyaf o'r gwirfoddolwyr yn adrodd ar eu data go iawn, ac mewn llawer o unedau, yn syml iawn, ni chadwyd cofnodion personél, bryd hynny roedd yn aml yn bosibl dod ar draws sefyllfa lle'r oedd y meirw'n cael eu claddu o dan niferoedd. "Milwr 1, Milwr 2" ac yn y blaen. Mae'r amser o'n blaenau o hyd i chwilio am filwyr anhysbys rhyfel Donbass a gwerthuso eu camp.
Mae'r pedwerydd yn rym milwrol-milisia cyfun. O ganol mis Awst 2014 i wanwyn 2015. Enillwyd buddugoliaethau mewn brwydrau allweddol, a daeth yn amlwg bod y DPR yn troi’n brosiect hirdymor. Dechreuodd y milisia drawsnewid yn gorfflu milwrol rheolaidd (a elwir yn “militia pobl” yn ôl ystyr hanesyddol “militia” gwreiddiol y gair53), ac yn raddol adeiladwyd system reoli unedig. Tyfodd cyfranogiad tymor byr gwirfoddolwyr mewn adrannau lleol neu unedau ar wahân yn wasanaeth milwrol cymharol barhaol.
Y pumed yw byddin y milisia. Gwanwyn 2015 – gwanwyn 2016. Mae strwythur byddin llawn o gyfuniad o fyddin reolaidd y DPR a strwythurau milwrol gwirfoddol wedi'i ffurfio. Daeth y gwasanaeth yn barhaol, yn seiliedig ar reolau a rheoliadau milwrol.
Chweched – gwanwyn 2016 – presennol. Lleoli. Mae gwirfoddolwyr Rwsia yn gadael byddin DPR yn raddol; mae'n troi'n strwythur byddin leol.
Mae rhai “gwladgarwyr proffesiynol o bell” yn dweud llawer pe bai Rwsia yn datgan rhyfel ar yr Wcrain, yna a dim ond wedyn y byddent yn mynd yno. Rwy'n meddwl mai nonsens yw hyn. Pawb oedd eisiau mynd, aeth. Mae'r rhai sy'n siarad am eu parodrwydd i amddiffyn eu brodyr, hanes, cof eu cyndeidiau, y boblogaeth sifil a ddinistriwyd yn gyfan gwbl o dan nawdd swyddogol Rwsia, gyda gwarantau statws, gwobrau a buddion, yn rhagrithwyr ac yn siaradwyr neu'n berfformwyr hyfforddedig yn unig sydd wedi dim lle mewn prosesau milwrol-gwleidyddol mor ddadleuol lle mai rhyddid dewis ac asesiadau personol, ac nid gorchymyn oddi uchod, yw'r cymhelliad sylfaenol, y dylid ei ddilyn eisoes gan system gyffredin, cynllun sengl ac atebolrwydd i fuddiannau'r Famwlad . Efallai eu bod yn dibynnu ar rai bonysau a dewisiadau personol, ond yn fwyaf tebygol nid ydynt yn ymdrechu i gyrraedd nodau anhunanol.
DPR, ail-lenwi tanciau, Gorffennaf 2014
Ac mae'n rhaid i ni ddweud yn onest bod rhyw ran o gymdeithas Rwsia wedi ymateb braidd yn ddifater i'r digwyddiadau yn yr Wcrain. Felly, yn ogystal â llwfrgi a siaradwyr, i lawer, ni ddaeth cyfranogiad a chefnogaeth i brosesau Donbass yn angen hanfodol. Mae rhan sylweddol o Rwsiaid yn ddiffuant yn poeni am drigolion Donbass ac yn rhoi pethau materol. Ond mae aberthu arian ac aberth bywyd yn lefelau hollol wahanol o empathi.
Nid oes amheuaeth, pe bai nifer y gwirfoddolwyr Rwsiaidd a milisia lleol wedi bod yn sylweddol uwch ar gam gwanwyn-haf 2014, a bod y ffigurau cyffredinol wedi bod yn debyg i'r grymoedd a weithredodd Kiev, yna byddai arweinyddiaeth Rwsia wedi bod. mwy o seiliau i dderbyn atebion mwy diamwys.
Mae'n debyg bod hyn yn ganlyniad nid yn gymaint i'r diffyg diddordeb mewn digwyddiadau yn yr Wcrain, ond i gyflwr cymdeithas ei hun. Rhaid cyflawni rhai cerrig milltir o atgyfnerthu ar ôl cyfnod hir o ddinistr cymdeithasol. Mae adferiad un-amser o angerdd yn amhosibl. Ac i gyflawni hyn, mae angen mynd trwy gamau, ac un ohonynt yw'r digwyddiadau yn Donbass.
Ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a digwyddiadau'r wlad sydd wedi'i hailgychwyn, bydd gwirfoddolwyr presennol Rwsia o Donbass yn dod yn don gyntaf o arwyr newydd.
Yn y sefyllfa milisia mewnol cyffredinol, roedd y Cossacks yn sefyll allan. Yma mae angen i chi ddeall nad yw'r Cossacks yn y Donbass rhyfelgar erioed wedi bod yn un strwythur integredig. Yn hytrach, o dan ei gochl yr oedd llawer o ddiangfeydd mawr a bychain, a phob un o honynt yn ym- ddangos mewn gwahanol ffyrdd. Ar yr un pryd, mae angen gwahaniaethu rhwng Cossacks ymweld a Cossacks lleol. Roedd graddau'r cyfraniad at y buddugoliaethau cyffredinol ac at broblemau pellach ymhlith y grwpiau hyn yn wahanol.
Gwirfoddolwyr Cosac Rwsia oedd y cyntaf i fynd i helpu pobl Donbass. Daeth sylfaen Rostov "Minplit" yn fan lansio i gannoedd o wladgarwyr.
I gyfeiriad Lugansk, roedd Ataman Nikolai Kozitsyn yn arbennig yn sefyll allan, a oedd ar ryw adeg mewn gwirionedd yn ynysu rhan o diriogaeth yr LPR, gan weithredu, yn ôl y traddodiad cyffredinol, fel un o'r tywysogion appanage ac ar yr un pryd yn ei amddiffyn rhag y gelyn. . Roedd yna hefyd atamaniaid annibynnol o safle is, yn rheoli “eu” aneddiadau.
Yn y DPR roedd gan y sefyllfa ei manylion ei hun. Ar y dechrau, ymladdodd rhai o'r unedau Cosac ar eu pen eu hunain yn unig, tra daeth eraill am gyfnod byr i gymryd rhan mewn ymladd fel rhan o “Vostok”, “Oplot” neu ffurfiannau eraill.
Cynhaliodd gwirfoddolwyr cosac amddiffyn nifer o'r cyfarwyddiadau strategol pwysicaf, a hefyd ffurfio asgwrn cefn rhan sylweddol o'r unedau milisia. A hwy, dan nawdd bataliwn Vostok, y buont yn defnyddio pedwerydd a phumed sylfaen yn unig fel canolfannau ac adnoddau, a fu'n sail i amddiffyn Saur-Mogila am amser hir54. Dangosodd y carfannau o Filin, Plastuns, catrawd Cosac Baklanovsky, a’r “Wolf Hundred” ddewrder eithriadol.
Ar ôl i'r cynnydd cyflym ar ôl Awst yn yr holl strwythurau arfog ddechrau, nid oedd y Cossacks yn aros ar wahân i'r prosesau hyn.
Dechreuodd y rhan fwyaf o'r ffurfiannau Cosac fynd o dan adain Igor Nikolaevich Bezler, gan ehangu ac ehangu ei eiddo, er bod nifer o grwpiau a datgysylltiadau yn parhau i gynnal annibyniaeth. Parhaodd y sefyllfa hon nes i Bes adael y DPR ym mis Tachwedd 2014.
Ac yna gadawyd y Cossacks heb awdurdod diamod. Dros dro, gweithredodd yr ataman Donetsk lleol Yuri Safronenko, arwydd galwad “Batya” (arwydd galwad “prin”) felly.
O'r eiliad honno ymlaen, roedd enw'r Cosac yn destun anfri difrifol. Sylwyd ar strwythurau Bati mewn nifer o ffeithiau anghyfreithlon. Ac yn erbyn y cefndir hwn, nid oeddent mewn gwirionedd yn cydnabod rôl ganolog llywodraethau Donetsk a Lugansk.
- Cymrawd Weinidog! Sut y gallwn gytuno i roi cwpl o adrannau heddlu rhanbarthol a marchnad Sokol inni fel mai ein rhai ni yn unig fydd hi yn swyddogol? Ac yn penodi ein Cossacks fel dirprwyon yn yr etholiadau i Gyngor y Bobl. Byddwn yn dod i gytundeb gyda phwy bynnag sydd ei angen arnom. Mae angen ugain i ddeg ar hugain o bobl.
Yn eistedd o'm blaen, mae cynorthwyydd Yuri Safronenko, cyn-ymchwilydd i'r heddlu Wcreineg, sydd bellach yn bennaeth yr “adran weithredol” gyda'r arwydd galwad “Cyfreithiwr” yn rhengoedd y Donetsk Cossacks Bati lleol, yn gwneud argraff dragicomig . Mae’r geiriau parasitig “cytuno” a “saethu” yn cael eu clywed yn gyson. Mae eu hagosrwydd yn ffurfio strwythur unigryw o'r hyn a siaredir.
Lleferydd a gyflwynir yn wael, lefel addysgol gyffredinol isel, anwybodaeth o normau cyfreithiol sylfaenol (ar gyfer yr heddlu Wcreineg mae hyn bron yn rheol) yn fwy na digolledu am gan haerllugrwydd a meddwdod pŵer y lluoedd arfog sy'n sefyll y tu ôl iddo.
Mae'n ymddwyn gyda mi yn bendant yn gwrtais, gan ddangos parch. Ond mae hanfod ei geisiadau yn adlewyrchu'n glir yr anhrefn sy'n digwydd yn awr ym mhennau'r bobl hyn a'u gweithredoedd. Hyd y gwn i, ymhen peth amser bydd yn cael ei ladd gan ei bobl ei hun.
Yna, ym mis Ebrill-Mai 2015, bydd pob un ohonynt yn cael eu diarfogi gan strwythurau'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol, y Weinyddiaeth Materion Mewnol gyda chefnogaeth y fyddin, a bydd y rhai sy'n gyfrifol am y troseddau yn cael eu harestio.
Ar yr un pryd, roedd rhan sylweddol o'r cwbl ymosodol, yn byw yn unig gan ddelfrydau gwrthdaro milwrol ar gyfer gwerthoedd a syniadau amddiffynedig, yn sefyll ar y rheng flaen ac yn ymladd ag urddas yn regalia Cosac, dan don gyffredinol o negyddiaeth. Mae'n troi allan bod y troseddau rhai anfri ar yr enw gogoneddus o arwyr go iawn.
Ac yna cafodd strwythurau milwrol annibynnol y Cossacks eu diddymu, cafodd y grwpiau mwyaf problemus eu diarfogi, a chafodd eu gweithredwyr eu cadw. O'r eiliad honno ymlaen, aeth yr unedau Cosac i mewn i'r system a grëwyd o gorfflu lluoedd arfog y gweriniaethau a daeth eu bodolaeth annibynnol i ben.
Gwahaniaeth rhwng milisia a gwirfoddolwyr
Roedd cymhellion gwirfoddolwyr a milisia yn aml yn amrywio'n sylweddol. Pe bai gwirfoddolwyr yn dod yn bennaf am resymau ideolegol, gan seilio eu dewis ar egwyddorion personol, delfrydau, y Byd Rwsiaidd, a'r angen i amddiffyn y gwan, yna roedd y milisia yn aml yn llai cymhellol ideolegol, er, wrth gwrs, roedd llawer o bobl â gwleidyddol cryf dyheadau. Ac mae hyn yn eithaf dealladwy.
Wedi’r cyfan, un o’r prif gymhellion i’r bobl leol oedd bod dieithryn yn dod i’w tŷ. Mae'n ceisio ei ddal a gosod ei reolau ei hun. Roedd yr ochr Wcreineg, yn enwedig yr unedau cenedlaetholgar, fel y'u gelwir yn “wirfoddolwyr”, yn cael eu gwahaniaethu gan weithredoedd cwbl ddiderfyn. Roedd ysbeilio cyson, treisio, lladrad, llofruddio sifiliaid, bwlio soffistigedig, dial yn erbyn pethau annymunol, gormes anghydffurfwyr yn ysgogi agwedd ddigonol.
Yma, wrth gwrs, dylid ystyried meddylfryd gwreiddiol y "Donbass". Roedd y lleoedd hyn wedi'u trwytho ag ysbryd rhyddfreinwyr treisgar, yn gymysg â gwersylloedd, ail-ddidoli ethnig, ynghyd â llafur corfforol caled a pheryglus. Nid wyf yn unman arall wedi gweld defnydd mor eang o’r cyfenw “Wild,” ac nid cyd-ddigwyddiad mo hyn. Nid oedd yn gyd-ddigwyddiad ychwaith bod eu cydwladwyr lladron, a ddilynodd y gwirfoddolwyr teilwng o'r Cawcasws, yn cael eu diarddel yn gyflym, yn ogoneddus ac yn fuan yn cwblhau eu hymdrechion i oruchafiaeth yn yr amgylchedd Slafaidd, a oedd wedi dod yn arferol yn ddiweddar.
Arosodwyd cymeriad cyffredinol Donbass ar benodolrwydd gwladgarwch trefol Donetsk, wedi'i gyflyru gan flynyddoedd lawer o berthnasoedd rhwng y boblogaeth leol ac amrywiol lywodraethau a chanolfannau, pan ystyriwyd gwladgarwch go iawn yn rhanbarthol yn unig. Ychydig iawn o leoedd y gallwch chi ddod o hyd i gariad mor ddiffuant i'ch dinas. Yn aml cymerodd ei drigolion ran yn yr amddiffyniad, nid ar gyfer y Byd Rwsiaidd, ac nid allan o ddial yn erbyn y gelyn, ond yn syml oherwydd bod dieithriaid eisiau mynd i mewn i'w dinas.
Ar y cychwyn cyntaf, sylwais ar yr ansawdd hwn yn Khodakovsky, gan ei ystyried yn nodwedd cymeriad. Ef, a oedd yn amheus i ddechrau am y syniad o'r DPR a Novorossiya, gweithiwr gyrfa yn y lluoedd arbennig SBU, oedd â'r prif beth a'i gwthiodd i ymladd, a dyma'n union oedd ei gariad at Donetsk. Yna, wrth edrych o gwmpas, sylweddolais fod y teimlad hwn ym mhobman yn y ddinas.
Ochr arall y geiniog hon oedd y parodrwydd i ymladd am gartref rhywun yn unig. Yn aml roedd pobl yn barod i ymladd yn arwrol i farwolaeth yn eu hardal, ond nid oeddent yn awyddus o gwbl i symud ymlaen. Er enghraifft, ardal Petrovsky yn Donetsk oedd â'r mwyaf o danseli yn y ddinas. Roedd y Marinka a Krasnogorovka hir-ddioddefol yn ffinio â hi, gan blygu o gwmpas ar y ddwy ochr, ac roedd yr ardal ei hun yn destun sielio magnelau yn ddidrugaredd. Cynlluniodd y gelyn dro ar ôl tro i'w gymryd, trwy gynnal cythruddiadau ac ymosodiadau lleol, a thrwy gronni lluoedd milwrol sylweddol o gwmpas yr ardal. Ar drothwy'r etholiadau i Gyngor y Bobl y DPR, daethom yn ymwybodol o gynllun y gelyn i dorri'r ardal i ffwrdd, mynd i mewn iddi a'i chynnal am gyhyd ag y bo modd. Roedd hyn, ar y naill law, yn sbardun ar gyfer symud ymlaen ymhellach i'r ddinas. Ar y llaw arall, rhoddodd reswm i ddatgan bod brwydrau yn y ddinas yn ystod yr etholiadau a bod rhan ohoni o dan reolaeth yr Wcráin mewn gwirionedd.
Ond nid oedd yno. Ffurfiodd trigolion yr ardal linellau amddiffyn haenog. Fe drefnon nhw eu hunain yn gyntaf yn unedau hunanamddiffyn, a ddaeth yn ddiweddarach yn rhan o luoedd arfog y weriniaeth. Yn bennaf yn "Oplot". A rhewodd y gelyn o flaen Petrovka. Fodd bynnag, roeddent yn barod i ymladd yn bennaf yn ardal Petrovsky ...
Roedd y sefyllfa hon yn creu anawsterau ar gyfer gweithredoedd sarhaus pellach. Roedd cyfrifo milisia sy'n barod i ymladd, gan symud ymlaen i linellau amddiffynnol cadarn lluoedd Wcreineg, yn rhoi canlyniadau siomedig. Daeth yn amlwg mai po bellaf y byddwn yn symud, y mwyaf y byddem yn colli pobl leol a oedd ar ei hôl hi yn eu haneddiadau. Fe wnaeth yr Iwcraniaid ddatrys problemau o'r fath gyda datgysylltiadau cenedlaetholgar, ond yn sicr ni fyddem byth yn gweithredu gan ddefnyddio dulliau o'r fath.
Yn naturiol, nid oedd fformat y milisia, a oedd ar y pryd yn dra gwahanol i'r fyddin arferol, yn caniatáu i bobl gael eu gorfodi i ymladd. Pan gynigiodd Strelkov ar ddiwedd mis Gorffennaf 2014 gynnal cynnull gorfodol llwyr, roedd gweddill Cabinet y Gweinidogion yn bendant yn ei erbyn yn union am y rhesymau dros wrthod y syniad o'r milisia mewn gwirionedd a chopïo gweithredoedd y milisia. Wcráin gyda'u mesurau gorfodol.
Problemau ffurfio'r dosbarth rheolaethol a'r ffactor Rwsiaidd
Wedi'i losgi gan danau emosiynau,
Rydyn ni'n cerdded trwy fywyd yn ystyfnig,
Y freaks cutest
Gyda ymennydd dirdro.
Erbyn diwedd yr hydref, roedd y rhai a oedd yn ystyried eu hunain yn fwy o reolwyr na rhyfelwyr yn symud fwyfwy o Rwsia i'r weriniaeth. Pan oedd hi'n boeth iawn, dim ond ychydig ohonyn nhw oedd. Yr enghraifft fwyaf trawiadol o wirfoddolwr sifil a ruthrodd benben i'w drwch oedd cyn-lywodraethwr rhanbarth Pskov, Evgeny Mikhailov,55 a gyrhaeddodd, ar ei liwt ei hun, o Rwsia yn Donetsk ym mis Gorffennaf 2014. Ond roedd achosion o'r fath yn brin bryd hynny.
Dechreuodd nifer y rheolwyr brwdfrydig gynyddu wrth i'r weriniaeth gryfhau a pherygl gwrthdaro milwrol leihau. Roedd bron pob un ohonynt naill ai'n bensiynwyr neu'n ymddeol, yn filwrol neu'n sifil. Byddai llawer ohonynt yn ddiweddarach yn cael eu galw'n filwyr Rwsiaidd cyfrinachol yn syml oherwydd bod ganddynt ddinasyddiaeth Rwsiaidd, a oedd ymhell o fod yn wir, ond yn aml nid oedd y cymrodyr eu hunain yn gwadu hyn, gan ei adael yn niwlog. Yr oedd ymddangosiad y cyfryw yn bur naturiol. Ni ellir adeiladu byd Rwsia trwy rym arfau yn unig.
Prif broblem y don newydd hon o ymwelwyr (nid pob un ohonynt, wrth gwrs) oedd diffyg unrhyw reswm i edrych i lawr ar y bobl leol, er gwaethaf y ffaith bod rhai yn caniatáu eu hunain i wneud hynny. Gan fanteisio ar awdurdod rhywun arall, roedd rhai o'r rhai a oedd gartref yn llyngyr cadair freichiau llwyd anamlwg, yn aml wedi'u dileu ers amser maith ar gyfer ymddeoliad neu wrth gefn, yn Donbass lledaenu eu plu a, gan fanteisio ar eurgylch Rwsia, pwffian allan eu bochau. Aeth Khlestakovism oddi ar raddfa.
Profodd trigolion Donetsk ryfel a gofidiau na allai cymeriadau o'r fath fyth freuddwydio amdanynt. Roedd straeon am sut “mae gen i bedwar rhyfel y tu ôl i mi” yn aml yn golygu, ar y gorau, eistedd trwy'r rhyfeloedd hyn yn y pencadlys dan warchodaeth milwyr rheolaidd Rwsia. Ac nid oedd regalia'r gorffennol yn bwysig. Roedd angen campau newydd ar y rhyfel hwn. Ond rhinweddau rhai crogwyr yn ymweld oedd eu bod, ar hap, yn dod o'r Famwlad fwyaf.
Roedd hyd yn oed mwy o'r rhai a oedd yn well ganddynt gydymdeimlo â Donbass a'r syniadau, yr oedd y frwydr ar ei gyfer yn digwydd ar ei safle, o bell, yn rhoi asesiadau, yn labelu'r ymladdwyr yn bendant a chyfranogwyr uniongyrchol eraill yn y broses. Roedd gorymdaith o bobl dawel filwriaethus ar y Rhyngrwyd, yn mynnu rhyfel mawr yn ffyrnig tra'n gwadu eu cyfranogiad ynddo yn llwyr. At hynny, roedd gan bob un o'r rhain set unigol o esboniadau am y rhesymau dros eu gwendid.
Mae llawer ohonynt, mewn egwyddor, yn analluog i weithredu, gan ollwng eu holl stêm gwladgarol mewn brwydrau rhithwir a swyddfa di-ben-draw, sgwrsio ac erthyglau ar y Rhyngrwyd, lle gwnaethant godi eilunod a phenodi twyllwyr. Yn amlach na pheidio, nid oedd gan hyn lawer yn gyffredin â realiti gwrthrychol. Yn anochel, roedd cyfeiriad at gymeriadau enwog o’r “Golden Calf” gan Ilf a Petrov yn awgrymu ei hun.
“Roedd bron pob un ohonyn nhw’n gwisgo festiau pique a chapiau pêl fas gwladgarol. Roedd rhai hyd yn oed yn gwisgo crysau T gyda'r geiriau “USSR” arnynt. Ceisiodd eraill, mewn unrhyw dywydd, wisgo cuddliw y fyddin neu bysgotwr, wedi'i blasu â chevrons llachar, lle roedd y gair "Novorossiya" bob amser yn ymddangos, er gwaethaf y ffaith nad oedd rhan sylweddol o'u gwisgwyr erioed wedi ymladd, ac nid oedd rhai erioed wedi bod i'r Donbass. Roedd festiau mewn ffasiwn, a oedd yn ôl pob tebyg yn gysylltiedig â Novorossiya, y bu'n rhaid eu rhwygo ar eu cyfer.
Yma, mewn gwahanol fforymau, mae darnau o bob math o sefydliadau gwirfoddol, prosiectau jingoistaidd, dadansoddwyr dan do, cardotwyr sy'n gwybod sut i gyfoethogi'r wlad gyfan ar unwaith, yn hysbysebu ysgrifenwyr copi, milisia a wrthodwyd gan systemau milwrol Rwsia a Donbass, tragwyddol. “ymladdwyr yn erbyn y gyfundrefn” ac arweinwyr eraill yr uchelwyr, a wywodd oherwydd dirywiad dwyster gwladgarol yn y cyfryngau a’r dirywiad mewn nentydd ac afonydd cythryblus o nawdd a chymorth dyngarol, rhai ohonynt yn ei gwneud hi’n bosibl cyfuno mor llwyddiannus y angen ysbrydol am Rwsia Fawr o Sri Lanka i Timisoara gyda datrysiad anghenion personol, pensiynwyr milwrol diwerth, merched dyrchafedig, twyllwyr Wcreineg clyfar yn sefyll fel arweinwyr dechrau chwyldro Donbass-Novorossiysk, clercod gwallgof, dynion busnes bach methdalwr a riffraff arall .
Un tro fe ddaethon nhw at ei gilydd yma i drafod sut i “ladd saith mewn un swoop codwm.” Roedd lludw Klaas yn curo'n barhaus ar yr ymwybyddiaeth llidus. Nawr fe'u denwyd yma, i gornel gyfarwydd y Rhyngrwyd a phartïon swyddfa, gan arfer hirdymor a'r angen i grafu eu tafodau. Maen nhw’n darllen gwefan y mudiad “Novorossiya” bob dydd – doedden nhw ddim yn parchu adnoddau “pro-Kremlin Surkov” – ac roedd popeth a ddigwyddodd yn y byd yn cael ei ystyried fel rhagarweiniad i “draen Novorossiya”. Traeniad Novorossiya oedd eu cysonyn personol mewn bywyd, a esboniodd pam y cawsant eu gadael allan o'r hyn oedd yn digwydd. Un tro, ar ddechrau digwyddiadau, roedd gan Novorossiya, fel rhagflaenydd ehangu Rwsia neu'r allwedd i ffederaleiddio Wcráin o blaid-Rwsia, gyfleoedd mor amlwg ac roedd popeth mor siriol ac, fel yr oedd yn ymddangos iddyn nhw, fe'i datryswyd ar unwaith. daeth problemau cymhleth cymdeithas Rwsia a’r wladwriaeth yn ei chyfanrwydd ag ystyr i’r llwyd bodolaeth llawer bod “chwedl Novorossiya” yn dal i daflu disgleirio euraidd ar eu cornel ddisglair, gan roi cyfle i’r rhai mwyaf cyfrwys a chyfrifol ohonynt. i sicrhau eu bodolaeth ariannol a gwleidyddol eu hunain.
– Ydych chi wedi darllen am y cyfarfod diwethaf yn fformat Normandi? - un fest picw yn annerch fest picw arall. - araith Lavrov?
- Lavrov yw'r pen! - atebodd y fest a ofynnwyd yn y fath naws fel pe bai'n argyhoeddedig o hyn ar sail blynyddoedd lawer o adnabyddiaeth â'r diplomydd.
– Ydych chi wedi darllen pa araith a wnaeth Strelkov mewn cyfarfod o gefnogwyr yn St. Petersburg, crud y chwyldro hwn?
- Wel, beth allwn ni siarad amdano... Strelkov yw'r pennaeth! Gwrandewch, Maxim,” anerchodd y trydydd mewn crys-T seimllyd. Beth allwch chi ei ddweud am Strelkov?
“Byddaf yn dweud wrthych yn blwmp ac yn blaen,” atebodd y crys-T, “peidiwch â rhoi eich bys yng ngheg Strelkov.” Yn bersonol ni fyddwn yn rhoi fy mys arno.
Ac, heb deimlo embaras o gwbl gan y ffaith na fyddai Strelkov byth wedi caniatáu i Maxim roi ei fys yn ei geg, parhaodd y crys-T:
- Ond ni waeth beth a ddywedwch, dywedaf wrthych yn blwmp ac yn blaen - mae Babkin yn dal i fod yn ben hefyd.
Cododd festiau Pique yr ysgwyddau. Ni wadasant fod Babkin yn ben hefyd. Ond yn bennaf oll, cysurodd Dugin nhw.
- Dugin! - dywedasant yn angerddol. - Dyma'r pen! Ef a'i brosiect Noomachia gyda'r syniad o frwydrau rhwng traddodiad a moderniaeth ...
“Fe ddywedaf wrthych yn blwmp ac yn blaen, Monsieur Yegor,” sibrydodd Maxim, “mae popeth yn iawn.” Mae Malofeev eisoes wedi cytuno i Novorossiya, ond a ydych chi'n gwybod o dan ba amodau?
Ymgasglodd y festiau pique yn nes ac ymestyn eu gyddfau ieir.
- Ar yr amod bod Odessa a Mariupol yn cael eu datgan yn ddinasoedd rhydd. Malofeev yw'r pen. Wedi'r cyfan, maen nhw angen porthladdoedd i werthu eu glo a'u metel i rywun? Byddwn yn gwerthu drwy'r porthladdoedd.
Ar y cyhoeddiad hwn pefriodd llygaid y gwladgarwyr oedd wedi ymgynnull. Maen nhw wedi bod eisiau gwerthu ers blynyddoedd lawer,
- Strelkov yw'r pennaeth! — meddent, gan ochneidio. - Mae Dugin hefyd yn bennaeth.
Pan ddeffrodd ein harwr o’i feddyliau, gwelodd ei fod yn cael ei ddal yn dynn wrth ochr ei siaced gan “Novorossian” anghyfarwydd mewn cap wedi’i falu a chuddliw seimllyd gyda dau ddwsin o chevronau amryliw. Llithrodd y bar gwobr ffug gydag arwyddion rwber ewyn a phlastig o wobrau nad oedd yn bodoli i’r ochr, a thrwy dwll mawr yn y siaced agored gallai rhywun weld amlinelliad baner gyda streipiau wedi’u croesi arni a phroffil Stalin gyda’r monogram amgylchynol “ Wna i ddim anghofio’r Orymdaith Iâ.”
“A dwi'n dweud wrthych chi,” gwaeddodd y mummer yn ei glust, “na fydd Putin yn cymryd yr abwyd hwn!” Ni fydd yn cymryd yr abwyd hwn! Ydych chi'n clywed?
- Reshetnikov yw'r pennaeth! - brysio ar ôl. “Ac Aksenov yw’r pennaeth...”
A'r gwir oedd mai'r prif gymhelliad gwirioneddol dros ymddygiad o'r fath ymhlith y mwyafrif oedd ofn. Ofn marwolaeth, anaf. Neu'r ofn o gael eich gwahardd rhag dod i mewn i Ewrop neu America. Ofn sancsiynau neu erlyniad troseddol posibl. Ond bob amser ofn banal. Ac yr wyf yn bersonol yn adnabod llawer o'r rhai a oedd yn syml ofn i brofi eu rantings rhodresgar gyda gweithredoedd.
...diwedd hydref 2014. Llwyddais i ddianc i Moscow am dridiau. Mae angen i mi ddatrys nifer o faterion gwaith a gweld fy nheulu.
Noson yn un o fwytai Moscow. Gyda llygaid dallt rwy'n edrych ar y Muscovites diofal, yn teimlo fel cadét mewn prifysgol filwrol, ar wyliau am y tro cyntaf ar ôl y “cwarantîn” o KMB56 ac yn rhyfeddu nad yw'r byd yn gorymdeithio wrth ffurfio, mewn iwnifform, yn cysgu nid yn unig ar ôl yn goleuo ac nid yw'n cyfarch yr uwch mewn rheng. Rwy'n dod i lawr yn atblygol o synau uchel, miniog.
Mae'r person a'm gwahoddodd i'r bwyty, yr wyf yn ei ystyried yn ffrind i mi, yn eistedd gyferbyn. Rydyn ni'n siarad am Donbass, pobl a'u trafferthion.
Vladimir yn gyffrous. Gan addasu ei sbectol ac ystumio, mae'n mynnu mynd ag ef gydag ef i Donetsk.
- Vova, pam mae angen hyn arnoch chi?
- A pham mae ei angen arnoch chi?! Pam aethoch chi?
- Volodya, wel, rydyn ni wedi siarad am hyn droeon. Mae gen i drol a chert bach. Wcreineg ydw i, ac mae'r hyn sy'n digwydd yno yn atseinio gyda mi. Odessa yw fy nhref enedigol, ac un o'r ysgogiadau ar gyfer y trên oedd digwyddiadau'r ail o Fai. Ac ni allwn ei wneud unrhyw ffordd arall. Bob dydd rwy'n darllen yn eiddgar newyddion am y rhyfel hwn. Neidio o safle i safle. Chwiliwch am ronynnau o wirionedd yn ffrydiau celwydd a phropaganda. Ni allwn edrych ar y ffotograffau o blant a lofruddiwyd gyda difaterwch. Ar yr un pryd, deallaf fod digwyddiadau o raddfa fyd-eang a chanlyniadau yn digwydd gerllaw, ac ar yr adeg hon rwy'n treulio wythnos ar ôl wythnos mewn pryderon gwag. Ac yr wyf yn credu yn Rwsia. Credaf unwaith eto, trwy alar a dioddefaint, y caiff ei haileni. Gyda rhan annatod a phwysig ar ffurf Wcráin. Yr hyn rwyf wrth fy modd yn ei wylio'n ormodol o'r ochr wrth iddo lithro i'r gors anadferadwy o wallgofrwydd milwriaethus. Dyna pam rydw i yno nawr.
- Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn wahanol i mi? A ydw i'n freak, neu'n rhywbeth, sy'n edrych yn ddifater ar farwolaeth pobl? Neu onid wyf am gymryd rhan mewn rhywbeth mawr?! Ar ben hynny, rwy'n siŵr y gallaf fod yn ddefnyddiol!
Rwy'n meddwl am yr hyn y gall mewn gwirionedd. Yn bensiynwr milwrol, yn gyrnol, sydd â phrofiad sylweddol mewn gwaith gweithredol, sydd bellach yn meddiannu ym Moscow, o dan fy nawdd, un o'r swyddi lefel ganol mewn corfforaeth ddiwydiannol, gall wir roi llawer i Donetsk. Mae gwir angen arweinydd pedantig a thrylwyr arnaf mewn ffordd dda, y gallwn i ddibynnu arno heb betruso.
Ar y llaw arall, rwy'n adnabod ei deulu'n dda. Ac os bydd rhywbeth yn digwydd iddo, ni fyddaf yn maddau i mi fy hun. Un peth yw bod yn gyfrifol am eich bywyd, a pheth arall yw bod yn gyfrifol am eich cymrawd.
Treuliais amser hir yn ceisio darbwyllo Vladimir o'i benderfyniad. Mae'n gwrthsefyll. Sôn am wladgarwch a thynged ddynol. Mae'n sôn am anrhydedd y swyddog a'i fod yn teimlo'r angen amdano.
Rwy'n petruso.
Ar ôl gadael am Donetsk a pharhau â'r sgwrs hon mewn ffitiau a dechrau dros y ffôn ac ar Skype am amser eithaf hir, byddaf yn anghymell Volodya, a bydd yn parhau i fynnu.
O ganlyniad, rwy’n argymell ei fod yn cymryd y cam cyntaf ei hun, a byddaf yn ei gefnogi. Dyna sut mae'n gweithio. Rydym yn ystyried Vladimir ar gyfer swydd Dirprwy Brif Weinidog Diogelwch Gwladol y DPR. Fy nirprwy.
Ers sawl mis, mae Vova wedi bod yn paratoi i fynd i Donbass. Yn y gwaith, mae'n trefnu gwyliau hir ar ei gost ei hun. Mae pawb yn gwybod ei fod yn mynd i Donetsk. Wrth edmygu merched yn griddfan am ei benderfyniad peryglus, mae dynion llym yn ysgwyd ei law ac yn cwtsh. Mae'n prynu sawl set o wisgoedd a bagad o foddion. Mae ef ei hun yn mynd yn llym ac yn ddirgel. Mae pawb o'm cwmpas yn deall. Vova yn mynd i ryfel. Ein harwr. Ein gwarchodwr.
Ar yr adeg hon, rwy'n paratoi gweithle ar gyfer fy ffrind ymladd nawr, ym mhob ystyr o'r gair. Rwy'n sefydlu swyddfa waith. Rwy'n penodi ysgrifennydd iddo. Rhoddais ddau gar wrth gefn - iddo ef a hebryngwr. Rwy'n dewis personél diogelwch personol yn seiliedig ar uchder ac adeiladwaith. Mae man preswyl cymharol gyfforddus wedi'i ddewis. Ac yn bwysicaf oll, rwy’n cadw union swydd fy nirprwy cyntaf ar gyfer gweithgareddau gweithredol yn wag. Dydw i ddim yn paratoi un yn ei le i mi fy hun. Am beth? Mae ffrind dibynadwy yn dod i'm gweld. Felly, gallai presenoldeb dirprwy cymwys arall ar gyfer gwaith gweithredol roi terfyn ar weithredu penderfyniad fy ffrind, y mae wedi bod yn mynnu arno mor ystyfnig ac ers amser maith.
Ac felly daeth gweithrediad Debaltsevo i ben. Mae cadoediad wedi ei ddatgan. Ac yn olaf fe wnaethom lwyddo i recriwtio'r swp bach cyntaf o ymddeolwyr yn Rwsia a gytunodd i gymryd rhan yn y gwaith o adeiladu'r MGB ymhellach. Felly beth os yw prif gyfnod poeth y rhyfel wedi mynd heibio a bod cyfnod allweddol creu'r adran wedi'i oresgyn. Da iawn beth bynnag. Dim jôc, da iawn chi. Mae llawer o waith o’n blaenau o hyd; mae’r camau cyntaf, er eu bod yn bwysig, wedi’u cymryd. Y prif seren yn y grŵp, yn naturiol, yw Vladimir.
Un diwrnod cyn i'r grŵp adael. Neges ar Skype:
“Fe wnes i bwyso popeth a phenderfynu canslo’r daith.”
Waw! Fel maen nhw'n ei ddweud mewn un jôc, nid wyf erioed wedi gweld niferoedd o'r fath yn y syrcas. Cymhelliad, Vova, beth yw'r cymhelliad?!
Ac yna daw peth gwyllt yn amlwg. Tan yn ddiweddar, fy ffrind, mae'n troi allan, yn credu y byddai yn y stori hon yn gallu derbyn rhai taliadau bonws materol. Roeddwn i'n meddwl ar y funud olaf y byddai'n ymddangos bod gan y digwyddiad hwn ddewisiadau difrifol. A phan ddaeth yn amlwg nad oedd unrhyw fara sinsir mewn gwirionedd, ond dim ond yr hyn y mae ein swyddogion parquet wrth eu bodd yn siarad amdano mewn prydau bwyd - yr anrhydedd o weini, ac, os oes angen, marw dros y Famwlad, yna daeth y cyfan i ben yno. Ar ben hynny, tan yn ddiweddar, y fersiwn am gymhellion anhunanol a fynegwyd i mi. A dyma fe i chi.
Crap! Sut felly! Roedd yn rhaid i mi drosglwyddo achosion iddo yn y dyfodol! Mae'r swydd hon yn wag! Trefnais bopeth ar gyfer dyfodiad Vladimir. Ar ôl fy sicrwydd y tu ôl i'm cefn, maent yn aros amdano gyda diffyg amynedd ofnadwy ac yn ei ystyried yn fos dymunol!
Mae'n rhaid i ni drwsio popeth yn y modd tân. O ganlyniad, bydd y gadwyn o ddigwyddiadau a adeiladwyd oherwydd yr hyn a ddigwyddodd yn arwain at broblemau difrifol gyda'r weinidogaeth, llofruddiaeth fy nirprwy ar gyfer personél Oleg Kazak a nifer o ddigwyddiadau trasig eraill.
Felly doedd gen i ddim ffrind. Ar ben hynny. Mae dyn yn dueddol o hunan-gyfiawnhad. Felly, llwfrdra, dinistriol a gwywo, y tu hwnt i'r trothwy pell nad oes ei euogrwydd ei hun mwyach, ond yn unig y byd yn gyffredinol, sydd ar fai am eich gwendid a'ch gwallgofrwydd, a daw'r un a fradychasoch, yn arbennig. ffaith newydd o fodolaeth. Byd lle mae hunan-gyfiawnhad bob amser yn uwch na chyfaddef drygioni rhywun.
Roedd llawer o bobl yn ofni mynd i Donbass. Un o'r rhai a drafododd yn angerddol dynged Novorossiya a Donbass mewn bwytai ac ar stondinau Rwsia, ond ni aeth yno, dim ond bod yn llwfr.
Trodd rhai ohonynt yn fwy cyfrwys, gan oedi am amser tan sefydlogrwydd cymharol, ac ar ôl hynny byddai'n bosibl torri allan i'r “gofod ymladd”, ond heb ryfel. Yna, pan nad yw mor frawychus mwyach.
Ac yma, i rai, yr oedd eu twll llyngyr yn amlygu ei hun yn llawn.
Gallai fod pob math o sefyllfaoedd, ond roedd bob amser yn ymddangos i mi pan fyddwch chi'n cyrraedd eich brodyr ar ôl diwedd y cyfnod ymladd gweithredol, y dylech chi deimlo cywilydd am beidio â bod yno pan oedd hi'n boeth. Ble oeddech chi pan ymosodon nhw ar y ddinas, a pham lai yma?! Yn yr eiliadau anoddaf ac anobeithiol?! Er eu bod yn saethu nawr, mae yna ac yn awr, fel y dywedant, yn ddau wahaniaeth mawr. Pam, o leiaf nawr, nad ydych chi erioed wedi bod i'r rheng flaen, dim ond i weld sut brofiad yw hi yno?! Ddim yn fusnes meistr?! (Nesaf, rwy'n cofio'n anochel yr ymadrodd y dechreuodd ein taith i Donbass ag ef. Am y ffosydd.)
Ond yn ol arferiad adnabyddus caethion y caniatawyd yn fyr i ddynwared eu meistri, caniataodd rhai eu hunain i ymddwyn yn anmhriodol. Oherwydd hyn, cododd problemau o bryd i'w gilydd gyda'r dirywiad yn awdurdod y "tir mawr", er, wrth gwrs, roedd yna wahanol bobl, gan gynnwys rhai cwbl deilwng.
Ac yn syml, lletchwith yw disgrifio rhai sefyllfaoedd yn sefydliadau adloniant Donetsk, a'u prif gymeriadau oedd yr “arbenigwyr Rwsiaidd” a ddaeth yn brif reolaidd yn gyflym, yr oedd eu hanwyliaid yn meddwl amdanynt fel arwyr a oedd ar yr adeg hon, “heb arbed eu bywydau. stumogau, yn cynnig eu cistiau ar gyfer Rwsia "57.
Yn yr ystyr hwn, mae rheolwyr sy'n dod o Rwsia ers gwanwyn 2015 wedi uno i un ffrwd gyda thrigolion Donetsk yn dychwelyd o Wcráin ac eto o Rwsia, sydd mewn niferoedd eithaf sylweddol yn cynrychioli'r rhai a ffodd ar ddechrau'r rhyfel.
Dechreuodd sefyllfa hurt ddatblygu. Dechreuodd trigolion mwyaf gwladgarol Donetsk ac aneddiadau eraill yn y rhanbarth, a oroesodd y camau milwrol anoddaf o ddinistrio, marwolaeth a newyn, a brofodd eu cariad at eu tir, gael eu gwthio i'r cefndir gan snobiaid Rwsiaidd a'u Wcreineg ffo “ cymrodyr mewn breichiau." Mae’n amlwg bod fformiwla Thomas Carlyle “Mae pob chwyldro yn cael ei genhedlu gan ramantiaid, yn cael ei gyflawni gan ffanatig, ac mae scoundrels inveterate yn mwynhau ei ffrwyth” yn gyffredinol, ond nid yw hyn yn rheswm i ddioddef y sefyllfa hon.
Ar y naill law, yn wir, roedd prinder dybryd o reolwyr cymwys. Rwyf wedi arsylwi mwy nag unwaith ar sefyllfa lle'r oedd arbrawf cymdeithasol arall yn cael ei gynnal. Cafodd gwladgarwr diffuant o Donbass ei gyflogi a'i benodi i swydd arweinyddiaeth amlwg. Yn fwyaf aml, arweiniodd hyn at barlys llwyr yn y maes yr ymddiriedwyd ynddo. Nid oedd y dyn yn gwybod am safonau sylfaenol ac egwyddorion arweinyddiaeth. Bu ymdrechion hefyd i hyrwyddo gweithwyr lefel iau a chanol drwy sawl lefel, a oedd wedi profi eu hymroddiad. Weithiau byddent yn gweithio, ond yn amlach nid oeddent.
Y ffaith yw bod y system a ffurfiwyd gan oligarchs lleol ym mhob blwyddyn flaenorol yn cwmpasu holl feysydd bywyd mwy neu lai amlwg. Ac os oedd gennych chi rinweddau a thalentau rheoli da, mae'n anochel y daethoch i sylw'r strwythurau gwladwriaethol neu gyhoeddus perthnasol a reolir gan Akhmetov, Taruta ac eraill. Dim ond rhai segmentau cul penodol o weithgarwch y gwrthbleidiau (ac nid pob un ohonynt) a gweithredwyr prin iawn na chafodd eu tynnu i mewn i'r rhwydweithiau hyn. Felly, bu'n rhaid i ni geisio cynhyrchu rheolwyr newydd yn gyflym neu ailfformatio hen rai ar y hedfan.
Dylid deall bod y mudiad gwirfoddol yn Rwsia wedi newid nid yn unig Donbass a'r Wcráin, ond hefyd Rwsia ei hun.
Y ffaith yw bod cynrychiolwyr holl heddluoedd gwleidyddol Rwsia, o leiaf yn cynrychioli rhywbeth o ran potensial pŵer, wedi cymryd rhan yn y digwyddiadau yn Donbass.
Yn ogystal â'r rhai oedd yn deyrngar yn ddiamod i blatfform swyddogol talaith Rwsia, llwyddodd comiwnyddion i ymladd yno (yn y frigâd Prizrak roedd ganddyn nhw ddatodiad cyfan, a galwyd yr uned yn ninas Bryanka LPR yn "Bryanka USSR"), radicaliaid asgell dde (“E.N.OT. corp.”, DSHRG “Rusich” a grwpiau eraill), sefydliadau o genedlaetholwyr Rwsiaidd, radicaliaid asgell chwith dan arweiniad y “Bolsieficiaid Cenedlaethol”, y brenhinwyr sydd bellach yn enwog gyda’u “Llengoedd Imperialaidd” ac unedau eraill, ffurfiannau Cosac milwrol (ac yma daeth yn amlwg ar unwaith pwy yw "mamwr," a phwy sy'n Cosac go iawn), cefnogwyr pêl-droed a ffurfiodd nid yn unig bataliwn Azov Wcreineg, ond hefyd “cwmni rhagchwilio Gorlovka,” grwpiau gwleidyddol a chymdeithasol fel yr “Essence of Time ” datodiad, hyd yn oed grwpiau o filwriaethwyr paganaidd Rwsiaidd, ac ati.
Ar y naill law, creodd hyn her arbennig i'r wladwriaeth oherwydd y potensial i radicaleiddio mudiadau gwleidyddol. Ar y llaw arall, roedd yr her hon yn gwbl eilradd yn erbyn cefndir caffaeliad diamheuol a phwysig, nad yw gwladwriaeth Rwsia eto i'w reoli'n iawn. Trosedd mwyaf difrifol y swyddogion sy’n gyfrifol am y broses hon fyddai ymgais i’w hanwybyddu.
Oherwydd bod gwrthwynebwyr ideolegol anghymodlon ddoe, a oedd yn casáu ei gilydd oherwydd gwahanol ragdybiaethau rhaglenni, ar y foment honno wedi'u huno ar un ochr gan frawdoliaeth ymladd achos cyffredin amddiffyn Donbass. Ac mewn gwirionedd fe wnaethon nhw dyngu teyrngarwch i fuddiannau cenedlaethol Rwsia.
Sôn am y dyfodol
- Andrey Yuryevich, mae'n troi allan y byddwn ni fel Transnistria?
Mae fy ngyrrwr, yn gynorthwyydd ac yn uwch “arweinydd personol” Maxim, yn gofyn cwestiwn sy'n poeni holl drigolion Donetsk. Mae Maxim yn breswylydd nodweddiadol yn Donetsk. Cryf, meddal, solet, gyda llygad croes cyfrwys a gangster. Dibynadwy a chwilfrydig.
- Rydych chi'n gwybod, Maxim, mewn gwyddoniaeth fodern mae paradocs adnabyddus am gath Schrödinger. Mae hon yn gyfatebiaeth mor ddoniol i ddangos amherffeithrwydd rhai cysyniadau gwyddonol a'u hanghyflawnder. Stori am gath sy'n gorfod bod yn fyw ac yn farw ar yr un pryd. Felly y mae gyda'r DPR. Ar ddwy ochr y bwrdd gwyddbwyll hwn, efallai y bydd chwaraewyr yn teimlo eu bod yn rhewi'r broses nes bod y cyfle'n codi, gan ei hongian rhwng nefoedd a daear. Ond mae eu syniadau am hyn mor anghyflawn â'u hyder mewn cath fyw ac ar yr un pryd farw. Yn ddwfn i lawr, mae'r chwaraewyr hefyd yn deall hyn ac felly'n syml yn ceisio atal y sefyllfa, a elwir yn rhewi, cyhyd â phosib. Dyma chwyddiant cyson balŵn gyda thwll yn yr ochr. Felly nid yw'r mater gyda Transnistria yn berthnasol. Os ydym am fod yn gwbl gywir o ran nodweddion ffurfiol, yna rydym yn dal yn debycach i Karabakh, ond yn llawer llai cynaliadwy a sefydlog. Yn ogystal, nid oes gan Transnistria ffin gyffredin, ac mae cwmpas y mater yn hollol wahanol.
- Wel, Andrey Yuryevich. Wel, mae Rwsia yn dweud ein bod ni, fel petai, yn Wcráin. Ac yn y cytundebau Minsk hyn, dyma ni... ORDILO58, fel petai...
Mae Maxim yn dechrau siarad yn gyffrous. Mae’n amlwg ei fod yn meddwl llawer am hyn, a sut na all feddwl amdano? Dyma ei dynged hefyd.
- Maksim. Os credwch fy mod wrth fy modd â chytundebau Minsk, yna rydych yn gyfeiliornus iawn. Yn union fel Zakharchenko, gyda llaw. Ond os gwnaethoch anghofio, y milisia o'r rheng flaen, dan arweiniad y Tsar, a ddaeth ym mis Medi i argyhoeddi dirprwyon y Goruchaf Gyngor i bleidleisio dros y Minsk cyntaf, ac rydych yn gwybod y rhesymau dros hyn. Ac, byddwch yn chwerthin, ac nid yw'r ochr Wcreineg yn hapus gyda nhw. Mae angen buddugoliaeth arnyn nhw a ninnau. Mae'r rhan fwyaf o'r elitaidd Wcreineg presennol, gan gynnwys eu haelodau o Gabinet y Gweinidogion, yn feirniadol iawn o'r ffaith bod Poroshenko wedi llofnodi cytundebau Minsk. Edrychwch ar y wasg Wcreineg. Mae’n gyforiog o hysterics bod Poroshenko yn “masnachu cyfansoddiad yr Wcrain”, wedi llofnodi “cytundeb uchel frad”, sy’n cael ei gopïo o’r “cytundebau Khasavyurt”, a fydd ar gyfer yr Wcrain yn arwain at ymddangosiad Chechnya-2 yn y Donbass - “twll du”. Edrychwch beth mae Yarosh yn ei ddweud. Dywedodd hefyd na fydd unedau'r Sector Cywir yn cydymffurfio â thelerau cytundebau Minsk ar gadoediad llwyr ac yn cadw'r hawl i barhau â brwydrau gweithredol yn unol â'u cynlluniau gweithredol eu hunain. Roedd y pwnc hwn yn galw ar yr holl luoedd parafilwrol gwirfoddol i uno yn erbyn gelyn tragwyddol Wcráin - ymerodraeth Kremlin.
- Wel, dyma Yarosh! - Mae Maxim yn gwenu'n wyllt.
- Ydw, Yarosh. Bogeyman a gafodd ei bwmpio'n bwrpasol gan wasanaethau arbennig yr Wcrain. Ond nid dyna'r pwynt. Dim ond yn yr amodau presennol, mae'r fuddugoliaeth hon yn amhosibl i'r naill ochr na'r llall. Rydych chi ar y rheng flaen ac mewn unedau ac yn gwybod y sefyllfa!
- dwi'n gwybod…
– Nawr gwrandewch am Transnistria. Rydych chi'n gwybod bod fy nghofiant i hefyd yn gysylltiedig â'r PMR. - Mae Maxim yn nodi ei fod yn cytuno. - Felly, dywedaf ychydig wrthych am hanes y Weriniaeth Pridnestrovia. Pryd cafodd y PMR ei greu, yn eich barn chi?
“Wel, mae’n debyg mewn naw deg dau,” meddai Maxim yn betrusgar.
- Nac ydw. Crëwyd Transnistria fel talaith yn 1990. Yna dwy flynedd o frwydro gwleidyddol. Yn raddol, dechreuodd cythruddiadau a arweiniodd at ryfel 1992. Mae popeth yr un peth ag yn Donetsk, dim ond y meintiau sy'n llai a chymerodd y prosesau fwy o amser. Roedd y Gorllewin hyd yn oed yn gosod sancsiynau yn erbyn arweinwyr y PMR, yn union fel rydyn ni'n ei wneud nawr. Felly dyma hi. Pryd ydych chi'n meddwl bod Transnistria wedi datgan ei annibyniaeth?
- Wel, wrth gwrs, mewn naw deg dau! Er na, rydych yn dweud iddo gael ei greu yn y nawdegau... Wel, mae hynny'n golygu mewn mil naw cant a naw deg, mae'n debyg...
- Na, Maxim. Ac nid yn y nawdegau, ac nid hyd yn oed yn y naw deg eiliad. Datganodd Transnistria ei annibyniaeth ar Fedi 17, 2006 ar ôl refferendwm cyfatebol ledled y wlad. Un mlynedd ar bymtheg ar ôl ei greu. A chyn hynny, adeiladodd Transnistria, er gwaethaf y rhyfel â Moldofa, gyflwr cyffredin ag ef. Ydych chi'n meddwl bod y Pridnestroviaid eisiau byw yn yr un tŷ â Moldova ar ôl y rhyfel?! Ond mewn cyfnodau gwahanol fe wnaethant ffederasiwn yn swyddogol, yna cydffederasiwn, yna gwladwriaeth gyffredin, yna gwladwriaeth sengl. Pwysleisiaf, yn swyddogol. Ar yr un pryd, cyflwynodd y PMR ei arian cyfred ei hun, creodd fyddin, gwasanaethau arbennig, holl nodweddion gwladwriaeth ac aeth i'r union gyfeiriad arall o Moldofa. Oherwydd bod diplomyddiaeth a realiti ymhell o fod yr un peth. Ond ar yr un pryd, roedd pentyrrau o gynlluniau a mapiau ffyrdd ar gyfer anheddu ac uno yn y rhifyn Transnistrian. Primakov, Kozak, Yushchenko ac eraill...
- Ddim yn deall. Pam roedd hyn yn angenrheidiol?
– Rydych chi'n gweld, mae yna ymadrodd y mae pawb wedi blino arno. Gwleidyddiaeth yw celfyddyd y posibl. Hynny yw, mae angen i chi weithredu o fewn terfynau'r hyn sy'n gyraeddadwy, ac nid o fewn eich ffantasïau. Mewn bywyd, nid yw byth yn digwydd bod popeth yn mynd yn union y ffordd rydych chi ei eisiau, yn enwedig os oes gan lawer o bobl o gwmpas nodau a dyheadau gwrthgyferbyniol. Ac yn enwedig os oes gan y domen hon o adnoddau lawer o adnoddau, a bod yr awydd i wneud ichi deimlo'n ddrwg hyd yn oed yn fwy. Felly, os ydych chi am gyflawni canlyniadau difrifol, yna mae'n rhaid i chi symud. Fel arall bydd fel y dywediad yn mynd. Rydych chi eisiau popeth ar unwaith, ond byddwch chi'n cael dim byd yn raddol.
- Hynny yw, roedd angen ... Damn, felly, ond pam, mewn gwirionedd?
- Wel, edrychwch. Diolch i ddatganiadau ffurfiol am gyflwr cyffredin, yn 1997 roedd Transnistria yn gallu arwyddo Memorandwm ym Moscow gyda Moldofa, gyda chefnogaeth Rwsia a Wcráin, a oedd yn caniatáu i'r weriniaeth gynnal gweithgareddau economaidd annibynnol a chyfreithloni ei annibyniaeth yn gyffredinol ym mron pob maes.
Nid Donbass yw’r PMR, wrth gwrs, ond mae diwydiant datblygedig yno hefyd, ac mae rhan fawr iawn o’i gynnyrch yn cael ei allforio i’r Gorllewin. Darparodd hyn nifer o gyfleoedd eraill i Transnistria. Diolch hefyd i'r trafodaethau, daeth yn blaid gyfartal swyddogol i Moldofa yn raddol. Ac mae hyn yn bwysig iawn. Mae'r DPR newydd ddechrau symud i'r cyfeiriad hwn, a heb gytundebau Minsk mae'n amhosibl.
Wedi'r cyfan, cyn y Minsk hwn, nid oedd gan y DPR unrhyw hawliau o gwbl. Roeddem ni, yn ôl Kyiv, yn derfysgwyr pur. Ac yn awr eu bod yn negodi gyda ni, mae rhai gweithgorau. Mae’n amlwg nad ydyn nhw o fawr o ddefnydd am y tro, ond mae dŵr yn gwisgo cerrig i ffwrdd. Nid ydym yn ymladd dim ond i ymladd. Mewn materion o'r fath rhaid gwneud heb musketeering. Oherwydd y tu ôl i ni mae'r boblogaeth sifil, plant a menywod, a Rwsia i gyd, yn y diwedd. Mae mater cyfrifoldeb yn fawr iawn.
Ar ben hynny, rydych chi'n gwybod yn iawn nad yw Minsk yn rhwystr i'r rhai sydd wir eisiau ymladd. Dim ond bod llawer o bobl eisiau “y boi hwnnw” i ymladd, nid eu hunain.
Ond nid yw'r rhai sy'n mynnu diddymu cytundebau Minsk eisiau hyn o gwbl. Iddynt hwy, mae diddymu Minsk yn awgrymu mynediad swyddogol Rwsia i'r rhyfel yn erbyn Wcráin a defnyddio milwyr Rwsiaidd. Oherwydd eich bod yn deall yn iawn, heb hyn, y bydd diddymu Minsk ar ôl peth amser yn arwain at fygythiad tebygol o'n trechu milwrol o dan yr amodau presennol. Ac yn yr ystyr hwn, mae'r cytundebau yn cyfyngu Wcráin i raddau helaethach.
- Felly, nid yw'r ffaith ein bod wedi ymuno â'r Minsk hwn yn golygu dim?
- Nid yw addawol, Maxim, fel y gwyddoch, yn golygu priodi.
Mae Maxim yn nodi ei fod yn cytuno. Atebais ei gwestiynau.
 
Ynglŷn â mynediad milwyr
O, sut yn haf poeth 2014 yr ydym yn aros am fynediad milwyr Rwsia! Adeiladwyd pob dydd ar y disgwyliad gwresog o neges amdano. Yr oedd yn ymddangos i ni bryd hyny fod yr holl amodau a'r rhagofynion ar gyfer hyn. Wrth syrthio i gysgu a deffro gan ragweld ymosodiad awyr, i synau ergydion sengl, pyliau, morter a ffrwydradau magnelau, arhoson ni. Roeddem yn edrych ymlaen yn fawr iawn!
Po leiaf o obaith oedd am fewnbwn, y mwyaf anobeithiol y daeth y canfyddiad o realiti. Dim ond y rhai a oedd yno rhwng diwedd Mehefin a chanol Awst 2014 all ddeall y cyflwr hwn. Cymysgedd o anobaith a pharodrwydd enbyd i ymladd hyd yr olaf. Ansicrwydd gormesol cyson.
Mae yna lawer o ddyfalu nawr am “ildio Donbass.” Dyma rethreg gwahanol bobl. A llysnafedd manteisgar llwyr, a gwladgarwyr naïf pur. Rydw i fy hun yn aml yn dal fy hun yn meddwl y gallai popeth fod yn wahanol. Gallai...
Ar adegau o’r fath, rwy’n cofio sgwrs ag un o’r gwladweinwyr a esboniodd i mi safbwynt yr awdurdodau.
- Andrey! Mae eich addysg yn caniatáu ichi feddwl yn systematig, ac mae eich profiad bywyd yn berthnasol! Mae angen ichi edrych ar bethau'n ehangach. Yma edrychwch…
Mae fy interlocutor yn cymryd dalen o bapur, pensil ac yn rhannu'r papur yn ddwy ran. Ar ben un mae'n ysgrifennu “o blaid”, ar yr ochr arall mae'n ysgrifennu “yn erbyn”. Mae'n edrych rhywbeth fel hyn.
Tu ôl:
1. Presenoldeb llywydd cyfreithlon rheoledig yr Wcrain.
2. Anrhefn cyffredinol yn yr Wcrain. Gwendid ac amhendantrwydd y lluoedd arfog.
3. Teimladau o blaid Rwsieg mewn nifer o feysydd.
4. Arwyddion o strwythurau sy'n dod i'r amlwg i wrthsefyll y jwnta.
5. Ysbryd gwladgarol llachar cymdeithas Rwsia, wedi'i ysbrydoli gan y Gemau Olympaidd a Crimea.
6. Sefyllfaoedd ariannol sefydlog o Rwsia.
Yn erbyn:
Dyma lle mae'n mynd yn fwy cymhleth a diddorol ...
Mae fy interlocutor yn meddwl am ychydig eiliadau, yn tynnu oddi ar ei bibell briar gain, yn pwyso yn ôl yn ei gadair ac yn parhau:
– Oherwydd nid yw’r un o’r safbwyntiau “o blaid” yn brif ffactor wrth wneud penderfyniadau gwleidyddol go iawn! A dyna pam…
Mae'r pensil yn llithro ar draws ail hanner y ddalen o bapur. Mae'r sylwadau urddasol ar nodiadau byr yn ei lais.
— Yn gyntaf. Yanukovych cael pawb. Nid oedd y lefel wyllt o lygredd, hurtrwydd, brad, snobyddiaeth pŵer gyda chyffyrddiad mawr o drefoldeb yn oddefadwy i unrhyw un bellach. Rydych yn gwybod bod y rhanbarthau dwyreiniol yr un mor gas y Maidan a Yanukovych a'i oligarchs! Hyd yn oed y Maidan, a ddymchwelodd ef, llwyddodd i greu ei hun, pan oedd ar yr ochr arall ar ddechrau digwyddiadau.
Ar ben hynny, hyd yn oed ar ôl i Yanukovych ffoi, nid oedd rhan sylweddol o'r protestwyr yn barod i sefyll o dan ei faner, a phe bai hyn wedi digwydd, byddai strwythur o'r fath wedi cwympo'n gyflym. Yn amlwg yn gyflymach nag y byddem wedi cyflawni ein nodau. Nid oedd Janek ei hun yn gallu cymryd y faner hon. A hyd yn oed fod gyda'r faner. Dydw i ddim yn barod am hysteria, ar gyfer sgrechian anifeiliaid. Fel delwedd, gellid ei modelu, ond dim ond os yw ffactorau mwy arwyddocaol yn cyd-daro. Y mwyaf y gellid ei wasgu allan ohono oedd llythyr dyddiedig Mawrth 4, lle gofynnodd i Putin ddefnyddio milwyr yn yr Wcrain i adfer trefn, er yn ôl cyfansoddiad yr Wcrain, roedd materion yn ymwneud â derbyn milwyr tramor o fewn cymhwysedd unigryw y Verkhovna RADA. . Ond fe wnaethom geisio dileu cyhuddiad cadarnhaol y llythyr hwn yn ystod ailuno Crimea. Ymhellach gyda'r cymeriad hwn mae gwacter yn syml.
Yn ail. Roedd mynediad swyddogol i'r Wcráin yn golygu ei atodi gwirioneddol. Yna daeth y broblem yn bennaf economaidd am resymau rhyddiaith. Mae economi Wcráin heddiw yn gwbl amhroffidiol. Yn yr ystyr hwn, mae'n debyg i Rwsia yn y nawdegau cynnar, pan oedd Rwsia yn wyllt yn cardota am fenthyciadau o'r Gorllewin, ond dim ond yn waeth. Ni ellir gwneud un taliad cymdeithasol misol yn y wlad annibynnol gan ddefnyddio adnoddau mewnol heb fenthyciadau gan yr IMF a sefydliadau eraill.
Roedd y benthyciad Rwsiaidd o 15 biliwn, y rhoesom dri ohonynt ar drothwy hediad Yanukovych, yn ymgais i leihau dibyniaeth yr Wcrain ar y Gorllewin, yn naturiol, trwy gynyddu dibyniaeth ar Rwsia.
Ar ôl defnyddio milwyr, byddai cyllid ar gyfer Wcráin gan y Gorllewin yn dod i ben yn awtomatig. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Rwsia ddechrau ei ddarparu. Gyda chyflwyniad cyfochrog o sancsiynau yn ein herbyn a thorri i ffwrdd y cronfeydd ariannol wrth gefn, nid oedd Rwsia yn gallu gwneud hyn eisoes yn yr ail, neu ar y mwyaf, y trydydd mis. Mae ymateb Ukrainians nad ydynt yn derbyn pensiynau neu gyflogau, a ysgogir gan yr arfer o newid pŵer, yn amlwg. Hefyd, ymhen mis a hanner arall, byddem wedi cael ralïau o bensiynwyr a gweithwyr y wladwriaeth, a fyddai wedi dechrau profi oedi gyda thaliadau. Nid yw cyllideb Rwsia, hyd yn oed gyda chronfa wrth gefn, yn gallu darparu ar gyfer Rwsia a'r Wcrain ar yr un pryd mewn amodau arwahanrwydd allanol.
Trydydd. Nid yw sancsiynau presennol y Gorllewin yn erbyn Rwsia yn uchafswm. Wedi'r cyfan, mae hwn yn fath o ryfel trwy warchae modern. O ran mesurau ariannol neu bersonol unigol, mae llawer o bobl yn anghofio bod yna bethau mwy anamlwg, ond dim llai o broblem.
Dyma enghraifft syml. Mae'r holl gynhyrchu yn Rwsia fodern yn cael ei adeiladu naill ai ar hen offer peiriant Sofietaidd, nad ydynt yn gallu cynhyrchu cynhyrchion cystadleuol, neu ar beiriannau newydd a brynwyd o'r Gorllewin. Y broblem yw bod gan yr holl beiriannau hyn yr hyn a elwir yn CNC - rheolaeth rifiadol. Er mwyn sicrhau gweithrediad ar-lein, mae'r peiriannau wedi'u cysylltu trwy'r Rhyngrwyd, lloeren neu geblau â gwneuthurwr tramor, sy'n darparu eu gweithrediad a'u cynnal a'u cadw. Byddai cyflwyno sancsiynau yn y meysydd hyn yn atal y sector cynhyrchu go iawn cyfan.
Mae sefyllfa debyg yn treiddio i bron bob sector strategol o'n bywyd.
Mae gan y cwestiwn pam y digwyddodd y sefyllfa hon a phwy sydd ar fai hanes hir o atebion ac nid yw'n effeithio ar y sefyllfa bresennol. Nawr mae'r wladwriaeth, gyda graddau amrywiol o effeithiolrwydd, yn ceisio cywiro'r sefyllfa rywsut. Ond mae llawer o ffordd i fynd eto am optimistiaeth.
Pedwerydd. Andrey, rydych yn Wcreineg eich hun!
Mae fy interlocutor yn tynnu sylw oddi ar y daflen.
– Rydych chi'n ymwybodol iawn o feddylfryd y boblogaeth Wcrain. Ni allwch gael unrhyw gamargraff am natur bresennol y rhanbarthau dwyreiniol o blaid Rwsia na'u gorfywiogrwydd. Yn erbyn cefndir symudiadau nifer benodol o weithredwyr, roedd y mwyafrif yn aros yn syml ac nid oeddent yn barod i ymyrryd mewn unrhyw ffordd benodol. Dylai'r enghraifft o Odessa fod yn amlwg i chi. Ac mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y cenedlaetholwr cyfan, pro-Western, segment gwrth-Rwsia o gymdeithas Wcreineg eisoes yn cynnull, yn hynod o weithgar ac, yn erbyn cefndir y gwrth-Rwsia gweithgareddau y cyfryngau a oligarchs, dylanwadu'n sylweddol ar y gweddill. Yr uchafswm y gallem ei gyflawni yw rhyfel cartref llawn, ond nid yn unig yn Donbass, ond ledled Wcráin, gyda chefnogaeth un o'r pleidiau.
Ond nid yw hyn hyd yn oed yn Fietnam neu Afghanistan. Yma mae popeth yn llawer mwy trasig a phroblemaidd. Yn gyntaf oll, i ni. Gallem fod wedi cyrraedd Kyiv gyda byddin. Byddin fawr iawn. Nid oherwydd byddai'n rhaid i ni ymladd llawer. Ond oherwydd ym mhob dinas a rhanbarth mawr byddai'n rhaid iddynt adael swyddfeydd eu cadlywydd, cadarnleoedd ac unedau heddlu gyda thasgau ymladd gwrth-sabotage yn erbyn y cenedlaetholwyr a'r radicaliaid a hyfforddodd ar y Maidan. Ac mae hwn yn atodiad clasurol!
Pumed. Naws ein diddordebau elitaidd a chenedlaethol. Mewn hanes diweddar, nid ydym erioed wedi bod eisiau ehangu tiriogaethol newydd. A pham? Gorfodwyd y Crimea yn llwyr. Ar lefel y synhwyrau, mae bob amser wedi bod yn Rwsia. Hefyd, roedd set gyfan o gyfrifiadau a rhagofynion rhesymegol (yna nifer o ddadleuon adnabyddus am y rhesymau dros gyfeddiannu Crimea).
Pam mae angen tiriogaethau newydd arnom? Ni yw'r wlad fwyaf yn y byd eisoes. Mynd hyd yn oed yn fwy? Mae hyn yn gyntaf oll yn pennu problemau a chyfrifoldebau newydd, a dim ond wedyn cyfleoedd newydd. Yn lle hynny, mae angen ehangu economaidd a all gyflawni integreiddio gwirioneddol. Ynghyd ag ef mae diwylliannol ac eraill.
Yn yr ystyr hwn, nid oes angen Wcráin fel rhan o Rwsia. Beth mae hyn yn ei newid yn sylfaenol, ar wahân i'r angen i ganolfan Moscow feddwl am fwydo Wcráin? Nid oes geopolitics yma. Mae arnom angen Wcráin fel rhan o'r Undeb Tollau a gofod Ewrasiaidd integredig. Mae esiampl yr Undeb Ewropeaidd yn ddangosol yn yr ystyr hwn. Mae ehangu gwleidyddol byd-eang yn bosibl dim ond ym mhresenoldeb uwch-syniad angerddol, nad yw'n bodoli nawr. Yn gyffredinol ni chaiff syniadau gwych eu hystyried ag ymdrech. Mae amser yn rhoi genedigaeth iddyn nhw trwy ei broffwydi.
Nawr edrychwch ymhellach.
Mae fy interlocutor yn agosáu at gwpwrdd dillad Martis-Provence vintage mawr, yn datrys rhywbeth ac yn cymryd ffolder lledr trwchus gyda chlo arian, sydd mewn gwirionedd yn focs mawr ar gyfer dogfennau.
- Edrych trwyddo.
Rwy'n agor y ffolder. Mae ei gynnwys yn ymroddedig i Wcráin. Yn fwy manwl gywir, yn union yr hyn yr ydym yn sôn amdano. Rhagolygon ar gyfer anecsiad gwirioneddol.
Mae gan sawl prif bapur gymeriad penodol a stampiau cyfatebol. Ar ôl y ddogfen drosolwg ar eiddo Rwsia yn yr Wcrain, mae bloc mawr o ddadansoddi ymchwil cymdeithasol hirdymor. Mae un rhan o gymdeithaseg wedi'i neilltuo i Rwsia, a'r llall i Wcráin. Mae'r cyfeirnod sy'n cyd-fynd yn egluro'r tri strwythur gwahanol y cynhaliwyd cymdeithaseg drwyddynt. Yn awdurdodol.
Edrychaf ar sawl graff o hoffterau a disgwyliadau'r boblogaeth.
Wcráin. Yn dadansoddi fesul ardal, amlygir rhai o bwysigrwydd strategol gyda nodweddion cryno. Nesaf yw'r teimladau ynghylch y posibilrwydd o ddefnyddio milwyr Rwsiaidd, parodrwydd ar gyfer gwrthwynebiad, a maint y gweithgaredd a goddefgarwch. Samplau yn ôl gweithgaredd radical. Ymateb i arweinwyr Yanukovych a Maidan. Trawstoriad o weithgarwch yn ôl haenau cenedlaethol, cymdeithasol ac oedran, parodrwydd ar gyfer rhyfela gerila. Dadansoddiad o ffurfiau a dulliau gwrthiant. Amlygir ymchwil ar ranbarthau “Novorossiysk”.
Rwy'n troi trwy'r tudalennau ac yn darllen y segment Rwsiaidd. Agwedd y boblogaeth tuag at bynciau Wcreineg, ymwybyddiaeth ohono. Canfyddiad o'r defnydd posibl o filwyr. Ymateb i golledion posibl. Ffigurau colled critigol ar gyfer newid sydyn ym marn y cyhoedd a’r gymhareb â’r rhai disgwyliedig (gelwir un o’r ceisiadau yn “Beth fydd yn digwydd pan ddaw eirch i Rwsia”). Dadansoddiad o'r sgôr pŵer yn y fath ddatblygiad o'r sefyllfa. M-ydw...
“Rydych chi'n deall beth sy'n digwydd,” meddai fy interlocutor, gan eistedd i lawr yn drwm mewn cadair foethus sy'n edrych yn debycach i orsedd. – Rydyn ni i gyd eisiau bod yn wirfoddolwyr ac yn ôl-fodernwyr. Mae'n hynod ddiddorol - gwneud fel y dymunwch, a gadael i'r byd addasu i chi. Mae hyn yn wych ac yn uchelgeisiol. Ond rhywsut nid yw'r byd yn addasu'n dda iawn. Enghraifft drawiadol yw eich Girkin.
- Ydy, nid fy un i yw e! Yn hytrach eich un chi!
- IAWN IAWN. Ein Girkin. Beth wnaeth e? Dringodd lle na ddywedwyd wrtho, dringodd ar yr amser anghywir. Ond fe wnaethon ni hyd yn oed addasu am ychydig. Dim ond pawb arall sydd heb addasu. Oherwydd daeth i'r amlwg mai ni, wrth gwrs, yw'r wlad fwyaf yn y byd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ddigon. Gadewch i ni ddweud bod Canada yn yr ail safle ar ein hôl ni o ran maint, a Brasil yn y pumed safle. Ond a oes unrhyw un yn y byd yn gwrando ar Brasil? Nac ydw. Mae angen llawer mwy ar gyfer hyn. Dim ond symud i'r cyfeiriad hwn yr ydym. Goresgyn gwrthiant allanol enfawr ac, yn bwysicaf oll, ymwrthedd mewnol. Ac roedd bron yr holl fyd yn ein herbyn.
- Sut ydych chi i gyd? Beth am Tsieina ac India?
- Wel, rhoi'r gorau iddi. Nid ydym yn siarad â sloganau ar sioeau siarad. Y byd i gyd yw'r byd i gyd, nid ei ddwylo gweithredol. A phan ruthrodd Girkin i'ch Slavyansk, beth a ddywedodd? Bod Wcráin yn wan, nid oes byddin, a phobl sy'n siarad Rwsieg yn ei gefnogi ym mhobman. Maen nhw'n dweud bod digon o ragofynion ac amodau mewnol. Y bydd ychydig o bobl benderfynol o Rwsia yn dod yn asgwrn cefn i'r de-ddwyrain cyfan, a fydd yn malu jwnta Kyiv. A beth? Bummer. Ymddangosodd y fyddin yn sydyn heb unrhyw reswm, a daeth rhan sylweddol o'r rhanbarthau dwyreiniol sy'n siarad Rwsia o dan arfbais Kyiv. Ac yna dechreuodd Girkin alaru ar Rwsia: “Achubwch ni, bobol dda!” – Mae'r cydweithiwr yn gwenu ac yn cymryd llusgiad o'i bibell. – Pwy wnaethoch chi ddatgan eich hun i fod? Milisia? Wnaethoch chi ddod yno ynghanol gweiddi am adnoddau mewnol digonol? Cyfnerthwch nhw! Adeiladwch eich potensial mewnol yn fedrus. Fe wnaethon nhw roi cyfle i chi! Ond mewn sefyllfa anodd, lle gallai rheolwr dawnus fod wedi cael ystod gyfan o atebion ac atebion ansafonol, gadawyd yr un hwn yn swnian ac yn cilio. Mesurau gwreiddiol! Dyma ei entourage, a dechreuodd ef ei hun gymharu ei hun â Kutuzov. Fel, Kutuzov hefyd ildio Moscow. Oes. Wedi pasio. Ond mae Kutuzov yn wych nid oherwydd iddo ildio Moscow, ond oherwydd iddo drechu Napoleon yn ddiweddarach. Wedi'r cyfan, pan ddihangodd o Slavyansk, rhoesom amser iddo drwsio rhywbeth. Ond wedyn sylweddolon nhw ei fod yn mynd i redeg hyd yn oed ymhellach!
Hefyd, mae'r milisia yn beth sydd bob amser yn cynnwys pobl leol. Dyna pam ei fod yn milisia. Ond dechreuodd yr un hwn ohonoch fynnu ymyrraeth holl Rwsia. Beth sydd gan Rwsia i'w wneud ag ef felly, gan mai chi yw arweinydd y milisia lleol? Pwy ymddiriedodd chi â phenderfyniadau ar gyfer Rwsia?! Wedi'r cyfan, neidiodd yn nes at Rwsia pan na weithiodd hynny iddo, a datganodd ei fod yn dric milwrol mawr! Pam na wnaethoch chi, er enghraifft, bownsio yn ôl i Kharkov? Ble ddylai Rwsia fynd os nad yw'n gweithio allan yn yr Wcrain?! Y tu ôl i ni mae pobl, trigolion y wlad, sydd prin yn barod i dderbyn holl ganlyniadau'r ymyriad hwn!
Mae fy nghymar yn nerfus yn taflu'r bibell i flwch llwch ceramig tryloyw.
Dydw i ddim yn cytuno â phopeth a ddywedwyd, ond rwy'n gwrando am y tro.
- Darllen ymlaen.
Rwy'n dailio drwodd. Mae yna ymholiadau am y cyfryngau Wcreineg, pwy sy'n berchen ar beth, pwy sy'n cwmpasu beth a sut. Dadansoddiad o ddylanwad y cyfryngau ar farn y cyhoedd. Yn dilyn mae adolygiad o'r sefyllfa ryngwladol, cyfrifiadau a chynlluniau cysylltiadau cynghreiriol, aliniad grymoedd gwrth-Rwsiaidd, rhagolygon ar gyfer mobileiddio mewnol rhai o blaid Rwsieg. Damn, a yw'r rhagolygon mor wan mewn gwirionedd?! Nesaf mae cyfrifiadau arianwyr ac economegwyr ar ymateb yr economi i gyflwyno milwyr...
– Ydych chi'n gwybod pwy oedd yn gwrthwynebu fwyaf am y mewnbwn?
Mae'r interlocutor eto yn eistedd i lawr yn ei gadair moethus.
- Milwrol! Ac roedd ganddyn nhw ddadleuon dros hyn!
Rwy'n gwrando ar hanfod y dadleuon hyn ...
Mae braidd yn drwm.
 
Pris diogelwch
 
Crimea
– Ble oeddech chi ym mis Mawrth pan wnaethom ni ymgymryd â Gweinyddiaeth Ranbarthol y Wladwriaeth?! Rydym wedi rhoi'r gorau i archebion gyda'r diogelwch yma!
Edrychodd y fenyw stoclyd arnaf yn dyllu, heb dalu sylw i’r “wyneb personol” bygythiol. Yng nghaban elevator cyhoeddus yn mynd i unfed llawr ar ddeg gweinyddiaeth ranbarthol Donetsk, ceisiodd Kleshnya, gyda bôn “rwgrwth” wedi'i wasgu yn erbyn asgwrn coler wedi'i orchuddio â “fflora”, ei ffensio oddi wrthyf, gan ddweud: “Woman , gyrrwch yn dawel.” Stopiais ef ac atebais:
- Byddwch yn maddau i mi os ydych yn achosi unrhyw anghyfleustra. Ym mis Mawrth? Yn y Crimea…
Roedd paratoi ar gyfer y Crimea yn frysiog.
Ac yn awr y ciw ar gyfer rheoli pasbort ym maes awyr Simferopol. Gwarchodwyr ffin Wcreineg gwirio pasbortau. Byddant yn newid y chevrons gyda thridents a baneri glas-felyn yn ddiweddarach. Roedd y maes awyr yn edrych yn eithaf cyffredin, roedd rheolaeth pasbort yn cael ei wirio yn unol â'r weithdrefn gyffredinol. Roedd cwestiwn posib yn rhedeg trwy fy mhen: “Diben yr ymweliad?” Yr ateb: Nid oedd “Atodiad y Crimea i Rwsia” yn addas. Ond trodd y cwestiwn allan yn un heb ei ofyn.
Bydd yn ddiweddarach, pan fyddwn yn gadael yn ail hanner mis Ebrill i gwrdd â swyddogion lluniaidd, pwysig wedi'u lapio mewn rhubanau San Siôr fel bocsys anrhegion gwyliau a hucksters cyllideb agos sydd wedi arogli arogl ysglyfaeth, bydd y maes awyr yn newid.
Bydd rheolaeth pasbort yn diflannu, a bydd y stondin ddi-doll, sy'n cau oherwydd diffyg parth tollau, yn gwerthu dwy botel o wisgi i ni am hanner pris - Macallan ysgafn a Glenlivet fonheddig.
Bydd merched y deutik yn rhoi benthyg ychydig i ni - wele rai gwydr! – ac nid rhai cwpanau plastig, a bydd ffarwelio â Crimea Rwsia yn dod yn gain.
...Yn y cyfamser, nid oedd y Crimea yn eiddo i ni eto. Ychydig iawn o amser oedd i'w wneud felly.
Roedd gwanwyn 2014 yn oer. Yr unig wahaniaeth gyda Moscow yw glendid yr aer. Syniad ofer oedd ceisio gwisgo’n ysgafnach ar ein taith i’r de, a gorfodwyd rhai aelodau o’n grŵp i brynu pethau yn y fan a’r lle. Yn ffodus, arweiniodd yr argyfwng a digwyddiadau dilynol at werthiannau brys yn siopau'r Crimea, a gostyngodd brisiau yn sydyn. O ganlyniad, ar y ffordd yn ôl roeddwn yn cario camera DSLR roeddwn wedi ei brynu yn Comfi am hanner y pris. Roedd camerâu tebyg ym magiau cario ymlaen fy nghymrodyr.
Rhywle yn y ddinas roedd ein cyswllt, cyn swyddog cudd-wybodaeth a bellach yn ddyn busnes sy'n gysylltiedig â chynrychiolwyr llywodraeth newydd y Crimea, o'r enw Victor, yn aros amdanom.
Trodd Victor allan i fod yn berson unigryw. Wrth edrych o gwmpas yn fanwl ar adeilad Cyngor Gweinidogion y Crimea, awgrymodd ein bod yn symud i rywle, er enghraifft, mewn fflatiau ar rent, ac yna “cawn weld.”
- Vitya, ble ddylwn i edrych? Rhaid ichi egluro'r dasg yn y fan a'r lle.
- Ah-ah-ah, y dasg... Hmm, g-g-gh-h. Wel, yn gyffredinol ...
Grŵp arbennig ar ôl cwblhau cenhadaeth cyn gadael y Crimea, ail hanner Ebrill 2014.
Yma cliriodd Victor ei wddf. Daeth yn feddylgar ac, gan ystumio'n gandryll, bu bron iddo bylu, cyn belled ag y bo modd i berson ag ynganiad mor ansefydlog, gan synnu ei hun i bob golwg gyda'i siglen ei hun:
- Rhaid i chi reoli'r SBU!
– Pa SBU?
- Wel, ahem... SBU y Crimea... popeth heblaw Sevastopol. Bydd y bobl leol yn rheoli yno rywsut.
– Pryd, sut a faint o amser sydd gennym ni?!
- Wel, ahem... dewch i mewn yfory gyda'n yswiriant diogelwch... Sut?! Hmm x-x-x... Wel, dechreuwch gyfathrebu â phobl...
Gwych. Rydyn ni'n dechrau, felly, ahem peswch-h-h, i gyfathrebu â phobl ...
Prif Gyfarwyddiaeth y Gwasanaeth Diogelwch yng Ngweriniaeth Ymreolaethol y Crimea. Simferopol, Franko Boulevard, 13.
Fi yw'r hynaf o fy ngrŵp. Rydym yn cyflwyno i Vladimir Yuryevich Antyufeyev. Mae'r ail is-grŵp yn delio â gwarchodwyr ffin. Yr un rhai a anghofiasant ofyn am ddiben ein hymweliad. Nawr maen nhw'n ei hadnabod hi.
Y prif weithle a ddewiswyd gennym oedd cyn brif adran diogelwch mewnol yr SBU. Nid yw'r dewis o leoliad yn ddamweiniol. Mae wedi cael ei “weddïo” gan swyddogion SBU, ac mae ei leoliad yn caniatáu rheolaeth gyfforddus ar yr adeilad cyfan. Ni oedd y pencadlys. Weithiau byddai un ohonom yn teithio dramor, weithiau byddwn yn dod â phobl i'r safle i weithio'n ganolog. Dim ond trwy redeg allan am ginio a swper y gellid newid i gaffi bach wedi'i leoli ar draws y ffordd, yn union gyferbyn â'r fynedfa i Glavk, gyda'r enw demtasiwn "50 math o dwmplenni".
Golygfa o adeilad Prif Gyfarwyddiaeth SBU y Crimea, wrth fynedfa'r bwyty, lle roedd llawer o westeion “o'r tir mawr” yn bwyta yn ystod “Gwanwyn y Crimea”.
Roedd y twmplenni, yn ogystal â seigiau eraill, yn hyfryd. Yn raddol, dechreuodd yr holl westeion a ddaeth ar ein thema redeg yno ar ein hôl, a dyna pam nad oedd lle weithiau yn y neuadd fach.
- Ble ydych chi'n gwneud twmplenni, annwyl? Eich hun mewn gwirionedd?!
- Na, na. Rydym yn danfon o ger Kirovograd. Mae'n blasu'n well oddi yno.
Rhyfedd.
Nesaf yw'r drefn. Cyfundrefn, gwaith gyda phersonél, sgyrsiau addysgol, ffurfio ffeiliau personol newydd, ymweliadau â'r holl unedau rhanbarthol a chyfleusterau arbennig. Rydym yn creu Gwasanaeth Diogelwch Gweriniaeth Crimea!
Ar Fawrth 10, 2014, cyhoeddwyd y SBK (Gwasanaeth Diogelwch Gweriniaeth Crimea) yn swyddogol. Gyda chyfranogiad y gweithwyr y llwyddasom i weithio gyda nhw, ar y diwrnod hwn rydym yn trefnu cyfarfod swyddogion sy'n cefnogi gweithredoedd arweinyddiaeth newydd y Crimea yn y gwrthdaro â Kiev ac amddiffyn gwerthoedd pro-Rwsia. Mae swyddogion blaenllaw gwasanaeth arbennig y Crimea yn derbyn apêl agored i’w cyn gydweithwyr yn Kyiv gyda gwaradwydd am gefnogi’r llywodraeth anghyfreithlon a galwadau i ddod i’w synhwyrau. Symudwn yn gyflym o amddiffyniad i drosedd.
- Helo. Agwedd at y digwyddiadau yn Kyiv ? Ydych chi'n barod i weithio yn niogelwch y Crimea? Dywedwch wrthym amdanoch chi'ch hun, eich gwasanaeth...
Yn fwyaf aml, mae'r ymateb yn boenus rhesymu bod yn ystod y sioeau di-stop ynghylch newid pŵer Wcreineg, swyddogion SBU wedi dod yn gyfarwydd â chusanu cylch yr arweinyddiaeth newydd yn rheolaidd - cyn belled â bod yr arweinyddiaeth yn barod i dyngu'r llw hwn. Ond yn bendant nid ydynt yn fodlon â'r opsiwn Transnistria. Nid yw gwasanaethu Crimea fel rhan o'r Wcrain ymwahanu yn wir, mae gwasanaethu Rwsia yn bleser. Yna bargeinio ar bwnc cynnal hyd gwasanaeth, buddion, teitlau a gwobrau.
Yn ffurfiol, pennaeth SBU y Crimea yw cyn bennaeth adran Sevastopol yr SBU, Petr Zima. Really - ni.
Fy nhasg gyntaf yw darganfod beth i'w wneud nesaf?!
Wedi dyfeisio. Mae angen i swyddogion SBU gadarnhau yn ysgrifenedig eu dymuniad i barhau i wasanaethu yn yr amodau newydd. Tra bod y dyfodol newydd gael ei adeiladu, dylai'r datganiad fod yn hynod gyffredinol, heb fformwleiddiadau uniongyrchol, fel cyfaddawd. Rwy'n ei ddatblygu:
“Rwyf i, (enw olaf, enw cyntaf a nawddoglyd), yn ymwybodol o fy nghyfrifoldeb i’r bobl fel deiliad sofraniaeth ac unig ffynhonnell pŵer y wladwriaeth, yn datgan fy mod yn barod i dderbyn ewyllys y bobl, yn cymryd rhan mewn sicrhau’r heddwch a diogelwch pobl Gweriniaeth y Crimea ac amddiffyn Gweriniaeth y Crimea rhag bygythiadau diogelwch allanol a mewnol.
Yn hyn o beth, gofynnaf ichi fy nerbyn ar gyfer (gwaith, gwasanaeth milwrol) yng Ngwasanaeth Diogelwch Gweriniaeth Crimea.”
Ymhellach. Beth i'w wneud â'r Crimea "Alfa"? Yn wahanol i adrannau rhanbarthol eraill "Alpha" o'r SBU, roedd adran y Crimea yn Gyfarwyddiaeth a oedd wedi'i chynnwys yn staff offer canolog yr SBU, ac yn ogystal â'r Crimea, roedd yn gyfrifol am sawl rhanbarth arall yn yr Wcrain. Rwy'n gweithio gydag Alffa.
Datganodd y milwyr niwtraliaeth, eistedd wrth eu gwaelod, ac aros. Am beth maen nhw'n aros? Yr un peth â phawb arall. Nid ydym yn gwybod beth, ond o leiaf rhywfaint o eglurder. Yn ogystal â chanolfan awyr agored. Mae'r stori tua'r un peth, wedi'i luosi â natur gyfrinachol y personél. Trowyd y sefyllfa o gwmpas ar ôl cyfarfod cyffredinol a sgyrsiau wedi'u targedu gyda'r milwriaethwyr. O ganlyniad, allan o 186 o ymladdwyr hyfforddedig, daeth 160 o dan awdurdodaeth y Crimea newydd (dim ond yn y cynlluniau y trafodwyd Rwsia).
Rydyn ni'n addo Rwsia. Gadewch i ni bluff! O, fy ffrindiau Crimea! Ydw i'n cyfaddef fy mod yn bluffing? Na, wrth gwrs ddim! Yn bendant, nid oeddem yn gwybod am unrhyw Rwsia eto. Ond addawsant. Dim ond glogwyn yw glogwyn. Dim gwarantau...
Fis a hanner yn ddiweddarach, roedd Strelkov yn bluffing yn Slavyansk. Er y bydd ei glogwyn o drefn hollol wahanol: “Mae gen i dri phennaeth. Llywydd, cyfarwyddwr yr SVR a'r FSB. Ydych chi wedi gweld pobl gwrtais yn y Crimea ar y teledu? Felly dyma ni! Yn gyffredinol, nid oedd yn ein glogwyn o gwbl.
Strelkov a Crimea... Pan ofynnodd aelod o'n grŵp i gyn-gydweithiwr uchel ei statws Strelkov a oedd yn wir bod Strelkov yn gwasanaethu yn yr FSB, amneidiodd yn chwerw, ond, gan gyfiawnhau ei hun, ychwanegodd: “Wel, ni yw ei... ” (mae'r gair “ yn gymwys fel gorfoledd wedi'i danio”).
...Yn ddiweddarach, bydd Oleg Bereza yn fy atgoffa inni gwrdd â'r dyn bach rhyfedd hwn ynghynt.
Ar ôl cyrraedd Transnistria yn 2007 o dan ddogfennau clawr, cyfarfu Strelkov a chydweithiwr â mi, Oleg a dirprwy weinidog diogelwch cyntaf Transnistria ar y pryd, Valery Yunevich, mewn tŷ diogel ger gorsaf reilffordd Tiraspol. Roedd y newydd-ddyfodiaid yn casglu gwybodaeth am genedlaetholwyr Wcreineg a ymladdodd yn Chechnya ar ochr y lladron. Gan fod llawer o aelodau UNA-UNSO wedi llwyddo i ymladd ar ein hochr ni ym 1992, roedd y pwnc yn berthnasol.
I. Strelkov yn ei swyddfa.
Crimea, digwyddiadau “Gwanwyn y Crimea”
...Mewn fflat mothball bach ar ail lawr adeilad Sofietaidd Khrushchev, roedd dau westai yn aros amdanom. Ychydig a siaradodd un, byrrach, a chan dderbyn atebion i'r cwestiynau a ofynnwyd, fe'u hysgrifennodd yn ofalus mewn llaw-fer mewn llyfr nodiadau.
Siaradodd yr ail, talach, a drodd yn ddiweddarach i fod yn Strelkov, yn helaeth ac yn ddirgel. Ar ôl dangos ei wybodaeth am ddaearyddiaeth Transnistria, dechreuodd y gwestai storm eira gwyllt am y sefyllfa wleidyddol a milwrol, a briodolwyd gennym i ffactor Moscow y gwestai pell.
Wnes i ddim dod ymlaen ag ef ar unwaith... Fe wnaethon nhw fy ffonio ar fy ffôn symudol. Fel y digwyddodd yn ddiweddarach, tra roeddwn i'n siarad ar y ffôn yn y coridor, gofynnodd Girkin i Oleg pa safbwynt oedd gen i. Ar ôl dweud fy mod yn rheoli fy niogelwch fy hun o'r MGB o Transnistria, nid oedd fy nghymrawd yn egluro fy mod ar yr un pryd yn goruchwylio'r bloc cyfan o feysydd yn y frwydr yn erbyn trosedd, llygredd a therfysgaeth a greais. Felly, mewn ymateb gan Igor Girkin, clywodd nad oedd yn fy hoffi i beth bynnag, a bod perthyn i'r SB yn fy ngwneud yn bastard amlwg. Felly ni weithiodd allan ar unwaith. Ond mae hynny'n iawn.
...Oherwydd bod profiad y Crimea yn dristach fyth. Digwyddodd felly pan gynhaliodd Strelkov ymosodiad disynnwyr a di-waith, ym marn ei gyfranogwyr ei hun, ar y rhan gartograffig a derbyn yn eithaf disgwyliedig ddau gorff a dau wedi'u clwyfo yn y diwedd59, dyma'r gwellt olaf a orlifodd cwpan yr amynedd. .
Ac os yw'r fideo sy'n cylchredeg ar y Rhyngrwyd "Gweinidog Amddiffyn Crimea Kuznetsov a gyriannau fflach wedi'u dwyn" yn adlewyrchu'r rhan weladwy o weithgaredd anhrefnus Strelkov yn y Crimea yn unig, yna roedd yr ymosodiad ar y cartograffwyr yn broblem wirioneddol. Trodd y broses heddychlon o uno Crimea a Rwsia yn stori waedlyd.
Bu ein grŵp yn ymwneud ag ymchwilio i’r sefyllfa. Ar ben hynny, haerodd yr holl bartïon â diddordeb yn unfrydol fod y bataliwn hunan-amddiffyn, sy’n isradd i Weinyddiaeth Amddiffyn y Crimea, mewn gwirionedd wedi mynd allan o reolaeth ac wedi troi’n ddatodiad bandit hedfan, gan wneud beth bynnag oedd ei eisiau hyd eithaf ei ddealltwriaeth o’r sefyllfa.
Arweiniwyd y bataliwn gan Strelkov. Yn ystod y cyfnod hwn y cynhaliwyd cyfarfodydd, lle y rhoddodd ei gyn-gydweithiwr ddisgrifiad cyfatebol yn benodol. Dim ond yn ddiweddarach o lawer y caf i wybod bod cymrawd wedi’i ddiswyddo o wasanaeth ar ôl archwiliad aflwyddiannus gyda seicolegydd, a ddaeth i ben mewn ffrwgwd a diagnosis o arwyddion amlwg o sgitsoffrenia, a gadarnhawyd gan ddiagnosis etifeddol cyfatebol tri o blant o ddwy briodas. Ar y dechrau fe wnaethon nhw feio'r peth ar Chechnya a chadw'r cymeriad "ar gael iddyn nhw" am amser hir, yna, ar ôl darganfod hynny, fe wnaethon nhw gynnig ymddiswyddo ei hun. Yna bydd Alexander Borodai, ar yr ail gynnig, yn cael swydd iddo gyda Konstantin Malofeev, o ble, allan o hen gyfeillgarwch, bydd yn ei lusgo i Crimea. Ond byddaf yn darganfod hyn yn ddiweddarach, ac yna roedd yn unig yn foi rhyfedd allan o le.
Ac yn awr mae cyfarfod gyda'r nos gydag Erlynydd y Crimea Natalya Poklonskaya, ers iddi agor achos troseddol i farwolaethau cartograffwyr. Trafodaeth fer yn swyddfa foethus swyddfa erlynydd y Crimea. Mae Natalia yn hoffus. Cymeriad parhaus merch felys. Mae hi'n darparu ei hymchwilydd ei hun, y bydd hi wedyn yn ei gyflwyno i gael ei phenodi'n erlynydd un o'r rhanbarthau. Y tu ôl i'n cefnau, dechreuodd ein ffrindiau ceg du lleol siarad ar unwaith am y ffaith mai'r dyn uchel, golygus hwn oedd ei chariad, a oedd, fodd bynnag, yn annhebygol am nifer o resymau (fodd bynnag, Aksenov, Sheremet, a nifer o bobl eraill eu rhestru fel ei chariadon - felly mae natur clecs). Hyd yn oed os tybiwn mai felly y bu, yna bu'n ymddwyn yn fonheddig, gan anfon ei hanwylyd i ymosod ar yr hyn a oedd yn ymddangos ar y pryd yn grŵp bandit. Oherwydd tra bod y cyfarfod yn mynd rhagddo, daeth y gorchymyn i ddiarfogi uned Strelkov ar unwaith.
Gwirfoddolodd Vladimir Antyufeyev ar gyfer trafodaethau. Roedd yr hen ddyn golygus, pwysig, tal yn ennyn parchedig ofn, ac roedd ymddangosiad ei gadfridog a'r sôn cyson am ei statws swyddogol pwysig yn ei wneud yn negesydd o rai pwerau uchel, a oedd yn amhosibl eu hanwybyddu. Byddai cynnwys unedau hunanamddiffyn eraill, er enghraifft Mikhail Sheremet, ond yn arwain at ornestau cilyddol gyda thebygolrwydd uchel o wrthdaro arfog.
Bu diarfogi yn llwyddiannus. O edrych yn fanylach ar y grŵp bandit, trodd allan i fod yn uned filwrol gyda disgyblaeth gyfan gwbl y fyddin, a gynhaliwyd diolch i ymdrechion y Cadfridog Kuznetsov. Sicrhawyd ei hediad anhrefnus yn gyfan gwbl gan gomander dyrchafedig a sawl actifydd arall, y byddai arbenigwyr yn dweud amdanynt yn ddiweddarach: “Mae nifer o arweinwyr strwythurau parafilwrol wedi'u hyfforddi'n broffesiynol yn wael, nid ydynt yn deall nodau ac amcanion adeiladu milwrol brys, ac maent yn yr un pryd yn uchelgeisiol ac yn orfoleddus.” Roedd eraill yn meddwl bod timau gwallgof bob amser yn cael eu cydlynu gyda'r uwch reolwyr. Roedd y bobl a gasglwyd yn wahanol, ond yn eu plith roedd ymladdwyr eithaf gweddus, cydwybodol, gwladgarol a oedd yn ddiffuant o blaid yr achos.
Trefnais gyfranogiad “Alpha” y Crimea wrth gael gwared ar arfau a sicrhau diogelwch cyfleusterau. Cafodd yr uned ei hun ei diddymu ar ôl y gwiriad terfynol o arfau. Bydd ei weddillion yn ddiweddarach yn ffurfio asgwrn cefn “datgysylltiad Slafaidd” Strelkov.
...O bell, mae llawer o bethau i'w gweld yn wahanol. Ar yr un pryd, roeddwn yn gweld gweithredoedd Antyufeyev fel gweithred arwrol. Ac yn union oherwydd bod y gymuned droseddol wedi'i diarfogi. Cysylltais â Victor, a oedd yn rhedeg oddi wrthym i Aksenov bob dydd, a dechreuodd fynnu bod Antyufeyev yn cael ei gydnabod am y digwyddiad ar y lefel uchaf, y cytunodd Victor, ar ôl peth petruso, â mi.
Yn hyn o beth, paratoais adroddiad cyfatebol gyda disgrifiad manwl o “gamp Hercules.” Yn wir, yr un noson fe benderfynon ni ddathlu digwyddiad llwyddiannus yn un o swyddfeydd SBU. Wedi agor can o bysgod tun a thocio'r selsig, fe wnaethon ni yfed. Aeth Victor allan am amser hir, ac ar ôl iddo ddychwelyd cefais wybod ei fod wedi mynd allan mewn pryd i'r ysgrifennydd olygu'r ddogfen. Croesodd allan ni, Antiufeev, ac ysgrifennodd ei hun yn...
Aeth y gwaith yn esmwyth. Cafodd mwyafrif personél yr SBU eu hail-pedoli erbyn Mawrth 11-12. Rhoddwyd pwyslais arbennig ar wasanaethau gweithredol, yr adran amddiffyn gwladwriaeth, Alpha, unedau awyr agored a gweithredol-technegol, yn ogystal â thiriogaethau. Felly, rydym nid yn unig yn dileu gwrthwynebiad posibl gan weithwyr SBU ac ymdrechion i ansefydlogi'r sefyllfa trwy'r cyfarpar cyfrinachol, ond hefyd yn eu gorfodi i gyflawni ein tasgau yn aruthrol.
Stopiwyd ymdrechion swrth offer canolog yr SBU i ymyrryd yn y sefyllfa. Yn syml, cafodd emissaries o Kyiv eu hebrwng allan o'r penrhyn.
Hyd yn oed pan anfonon ni “lythyrau cadwyn” gyda bygythiadau a pherswâd, ymatebodd ein cydweithwyr newydd yn ddigonol: “Annwyl gydweithwyr! Diolch am gysgu! Wrth gwrs, pa mor bwysig yw hi i chi yno, os nad ydych chi'n poeni am reolau gwaith y gwasanaethau arbennig, i neilltuo pobl “o'r stryd” i'r plannu, a phopeth a gasglwyd am flynyddoedd maith o wasanaeth. , mynd i wastraff. Cydymdeimlwn yn ddwys â chi. Tyngodd y bobl, fodd bynnag, yn Transcarpathia ac yn y Crimea, lw i'w cipio, ni waeth beth a dorrodd. Ac mae pobl Krim eisiau un peth - heddwch, llonyddwch, bendithion a pharch at eu hawliau cyfreithiol i iaith, diwylliant a diogelwch. Cawn ein hamddifadu o'n gwir lw. Hufen yw ein cartref. Yma nid ydyn nhw'n saethu, nid ydyn nhw'n rholio pobl o gwmpas, nid ydyn nhw'n ildio i gosb am eu golwg, ac nid oes neb yn parchu swyddogion gorfodi'r gyfraith fel dinasyddion. O hyn allan, mae'r bobl yn frwd eu cefnogi am eu tynged niferus. Yn anffodus, nid oes unrhyw beth fel hyn mewn rhanbarthau eraill o Wcráin. Annwyl gydweithwyr, dymunwn ichi ddangos dewrder a dewrder, oherwydd i swyddogion gonest cyfoethog yr SBU mae'n anodd profi am anrhydedd a theilyngdod hyd yn oed cyn hynny”60.
Mewn gwirionedd, erbyn adeg y refferendwm ar Fawrth 16, roedd sicrhau ei ddiogelwch yn dod o fewn cymhwysedd gweithredwyr SBU. Ac felly gweithwyr proffesiynol, wedi'u hyfforddi i wrthsefyll bygythiadau i gyflwr Wcráin, eu hunain yn ymgymryd â'r dasg o hyrwyddo nhw! Roedd yr olygfa hon yn syfrdanol. Fe wnaethom ailgyfeirio gwely'r afon a gwylio o'r glannau wrth i'r dŵr olchi ei geg a'i ffynhonnell i ffwrdd. Mewn gwirionedd, roedd yr hyn a ddigwyddodd yn ddedfryd marwolaeth am gyflwr yr Wcráin ar y pryd ac apotheosis dadfeiliad moesol y cyfarpar cyfan, dan arweiniad ei system imiwnedd, sef y gwasanaethau cudd-wybodaeth.
Taniodd y refferendwm bobl. Roedd y gwaith o baratoi ar ei gyfer yn ddiflas ac yn flinedig, ond, fel y dangosodd digwyddiadau dilynol, roedd yn werth chweil. Hyd y diwedd, gofynnodd pobl leol, yn enwedig swyddogion diogelwch, a fyddai Rwsia yn ei adnabod. Ond doedden ni ddim yn gwybod! Felly, dywedasant “ie” yn ddidwyll.
Gyda’r nos, ar ôl i’r refferendwm ddod i ben, daeth yn amlwg y gallem ymlacio ychydig a mynd allan i’r ddinas. Roedd y ddinas yn fwrlwm. Roedd y gorfoledd yn wirioneddol ledled y wlad. Cerddon ni drwy dyrfa o bobl weiddi, chwifio baneri, buddugoliaethus a sylweddoli bod tudalen fawr wedi ei throi yn hanes y Crimea. Ond doedd gennym ni ddim amser i dudalennau. Blinder oedd yn gyfrifol am yr awydd i eistedd i lawr a chael byrbryd. Yng nghanol Simferopol aethon ni i fwyty prydferth “Dikanka”. Roedd bron yn llawn, ond roedd bwrdd. Fe wnaethon ni archebu bwyd.
- Bois, pam nad ydych chi'n hapus?! Ydych chi yn erbyn y refferendwm neu yn erbyn Rwsia?!
Roedd y llais yn siriol ymosodol. Anerchodd ei berchennog ni. Roedd y tablau eraill hefyd yn aros am eglurhad.
- Na, i Rwsia, ar gyfer y refferendwm, am bopeth da, hurray, hurray, hurray ...
 
I wneud gwaith
SBU fel diagnosis
- Ble mae e'n mynd?! I ni?
- Na, i'r maes awyr. Er na, mae'n well mynd i bencadlys yr Azovites.
– I ysgol breswyl neu dŷ cychod?
- Ystafell gychod.
Roedd brigâd Azov yn Mariupol wedi'i lleoli mewn sawl man. Mae'r pencadlys yn adeilad ysgol breswyl ar lan chwith y ddinas yn ardal Ordzhonikidze, mae'r gweddill yn adeilad un o orsafoedd cychod Ilyich yn ardal Primorsky.
Wrth hebrwng y carcharor, edrychodd ymladdwr ifanc o Alpha (a elwid yn swyddogol yn Ganolfan Gweithrediadau Arbennig i Brwydro yn erbyn Terfysgaeth ac Amddiffyn Cyfranogwyr mewn Achosion Troseddol a Swyddogion Gorfodi’r Gyfraith Gwasanaeth Diogelwch yr Wcrain) gyda pheth drueni ffiaidd ar yr ymwahanydd yn baglu.
Ni roddodd y gweithiwr caled amlwg gyda gwallt disheveled, gwên wyllt a thrwyn yn diferu o drwyn wedi torri'r argraff o ddihiryn. Roedd y gweithiwr eisoes yn gwybod beth fyddai'n digwydd iddo nesaf. Ond gorchymyn yw gorchymyn.
Roedd yn rhaid i "Alphonse" frysio. Nid oedd ond pedwar o honynt wrth y gorchymyn, y milwyr a eiliwyd yn gweithio yn ol eu cynllun eu hunain, ac yr oedd llawer o orchwylion. Wrth gwrs, nid y personél oedd y prif asgwrn cefn, ond "Azov" a "Holy Virgin Mary," ond roedd ganddo ddigon o waith.
Ar ôl i bobl Donetsk gipio adeilad adran ranbarthol yr SBU, arhosodd gweithwyr lleol yn Donetsk a'r rhanbarth "yn eu fflatiau" am beth amser, gan weithio'n bennaf ar y Rhyngrwyd ac aros am orchmynion. Dim ond o ganol mis Mehefin a dros y mis nesaf, daeth gorchmynion fwyfwy gan Kyiv i adleoli i Mariupol. Aeth rhai, eraill ddim.
Yno, mae adran SBU rhanbarth Donetsk wedi'i lleoli yn adeilad gweinyddol pedair stori Prif Adran yr SBU yn y cyfeiriad: st. Georgievskaya, 77. Daeth yn ganolbwynt gweithgaredd gwasanaethau arbennig Wcreineg mewn perthynas â'r DPR.
I ddechrau, penodwyd y cyn-filwr yfed trwm o wrth-ddeallusrwydd milwrol, y Cyrnol V.N. Lizogub, yn bennaeth dros dro yr adran.
Ar unwaith ffurfiodd y weinyddiaeth ranbarthol bedwar grŵp gweithredol arfog o weithwyr a gafodd y dasg o nodi a chadw pobl sy'n ymwneud â'r DPR yn nhiriogaeth Starobeshevo, Ugledar, a Novoazovsk.
Dinas Mariupol, stryd Georgievskaya, 77, adeilad gweinyddol Adran SBU ar gyfer rhanbarth Donetsk
Ac yma plymiodd swyddogion yr SBU, yn dilyn gweddill yr Wcráin, i'r affwys o wallgofrwydd treisgar. Cydlynwyd yr SBU yn agos â bataliynau “St. Mary”, “Azov” a “Dnepr”, a chafodd ei weithredwyr brofiad llawn o flas gwaed.
Pe bai'r uned amddiffyn gwladwriaeth genedlaethol yn delio â'r “gwahanwyr” yng Ngwasanaeth Diogelwch Wcráin yn ystod amser heddwch, yna yn yr amodau newydd, neilltuwyd y dasg hon, yn ogystal â gwaith yn erbyn Rwsia, i bob uned o'r arbennig Wcrain. gwasanaethau yn ddieithriad.
Yn adran Donetsk fel y'i gelwir yn yr SBU, roedd yr adran wrth-ddeallusrwydd o dan arweinyddiaeth Alexander Kharaberyush, a oedd yn casáu'r DPR a Rwsia yn ddiffuant, yn bersonol yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd milwrol yn erbyn y DPR, wedi'i arteithio a'i saethu'n wirfoddol milisia, yn arbennig o frwd yn y mater hwn. . Mewn gwirionedd, mae penaethiaid yn gosod esiampl i'w his-weithwyr. Mae dirprwy bennaeth yr adran S. Zhitenev a phenaethiaid sectorau D. Lisun ac A. Yatsenko yn hynod o selog. Roedd rhai hyd yn oed yn “cael eu hunain” mewn artaith, gan ennill arbenigedd unigol. Er enghraifft, meistrolodd Capten A. A. Lyashko (yr hyn y mae enw olaf yn ei wneud i bobl!) y cyfuniad o ddŵr a sioc drydanol yn feistrolgar.
Y bobl hyn a drefnodd system soffistigedig o arteithio carcharorion a sifiliaid yr amheuir eu bod yn cydymdeimlo â’r DPR.
Yn ôl ystadegau swyddogol yr adran gwrth-ddeallusrwydd yn unig, yn yr un uned hon, o fis Mai i fis Tachwedd 15, 2014, cynhaliodd swyddogion 60 arestiad o weithredwyr DPR, a chynhaliodd bedwar achos troseddol o dan Art. 111 o'r Cod Troseddol o Wcráin (brad uchel), un - o dan Celf. 114 o'r Cod Troseddol (ysbïo), mwy nag ugain o achosion - o dan Celf. 258 adj. 3 o'r Cod Troseddol (cymryd rhan mewn gweithgareddau terfysgol).
Oherwydd inswleiddio sain gwael yn adeilad SBU (rhwydwaith helaeth o dwythellau awyru), clywyd synau artaith ym mron pob ystafell, a dyna pam y gorfodwyd llawer o weithwyr i adael yr adeilad yn ystod yr artaith.
Cynhaliwyd yr artaith fwyaf soffistigedig, a oedd yn gofyn am offer arbennig, neu lle tybiwyd marwolaeth yr artaith, ar waelod bataliwn Azov ym maes awyr Mariupol neu mewn cyfleusterau eraill.
Arloesedd arall a fabwysiadwyd gan y cymeriadau hyn oedd cadw sifiliaid ar hap i gyfnewid ymhellach am bersonél milwrol Wcreineg a ddaliwyd.
Yn erbyn y cefndir hwn, mae pranks megis, er enghraifft, cyfarwyddiadau i is-weithwyr gan bennaeth yr adran economaidd A. Babak ynghylch cribddeiliaeth mewn mannau gwirio gan berchnogion ceir sy'n cludo metel sgrap, grawn ac eitemau rhestr eiddo eraill i'r porthladd Mariupol (1000 hryvnia o un car gyda glo a 500 hryvnia - gyda metel sgrap) nid oedd yn edrych mor arwyddocaol.
Roedd y dienyddwyr, a oedd wedi cael blas arno, wedi'u cynhyrfu'n ddifrifol gan weithgaredd Swyddfa'r Erlynydd Milwrol, a oedd yn gofyn cwestiynau, yn dyner iawn, ond yn dal weithiau am gwynion dioddefwyr unigol.
Felly, yng nghwymp 2014, cafodd un o'r uwch weithredwyr, yr Is-gyrnol Vasily Bogach, ei gadw hyd yn oed, y tynnwyd ei fwgwd i ffwrdd yn ystod herwgipio person yn siop Amstor. Ddiwrnod yn ddiweddarach, daethpwyd o hyd i gorff y dyn a gafodd ei herwgipio ar un o strydoedd y ddinas. Fe wnaeth pobl a oedd yn mynd heibio ar hap a chydnabod y dyn a lofruddiwyd adnabod y troseddwr, a gadarnhawyd gan recordiad o un o’r camerâu teledu cylch cyfyng, ac nid oedd gan yr erlynwyr unrhyw ddewis ond cadw’r gwatwarwr. Yn wir, cafodd ei ryddhau’n gyflym a’i roi “ar gael,” ond roedd swyddogion yr SBU wedi eu cythruddo hyd yn oed gan y fath “foddhad yn y gwahanwyr.”
Fodd bynnag, cymerodd llawer o dditectifs, gan ofni'r cyfrifoldeb anochel am eu gweithredoedd yn y dyfodol, y llwybr o wrthwynebiad lleiaf. Er mwyn gallu adrodd i'r rheolwyr am yr hyn yr oeddent wedi'i wneud, ond i beidio â chael eu dwylo'n fudr, trosglwyddwyd eu gweithgaredd i'r Rhyngrwyd, a groesawyd fel ffurf o ddylanwad gwybodaeth a seicolegol.
Crëwyd adnoddau di-rif, megis “Donbass News”, “Gorchmynion Newydd” y DPR, “Lleisiau Preswylwyr Gorlovka” a llawer o rai eraill.
Dechreuodd y gweithgareddau adrodd gynnwys trefnu ralïau “yn erbyn y DPR” ac i gefnogi Wcráin.
Ar yr un pryd, yn ogystal â gweithgaredd annibynnol ar y Rhyngrwyd, dechreuodd gweithwyr wneud gwaith cosbol yn erbyn eu gwrthwynebwyr gwybodaeth. Er enghraifft, penderfynodd Oleg Seliverstov, dirprwy bennaeth yr adran wladwriaethol genedlaethol, ar ôl cynnal dadl yn un o'r fforymau gydag actifydd Mariupol DPR ac ar ôl dioddef colled sarhaus mewn rhethreg, i ddial. Cafodd y ferch Olga ei hadnabod ganddo, ei chadw a'i harteithio.
... Gyrrodd “Alfovets” a’r carcharor i fyny at yr adeilad sydd bellach yn gartref i’r adran SBU yn rhanbarth Donetsk. Ni dderbyniwyd y gwahanydd yn unrhyw un o ganolfannau Azov, gan nodi na chytunwyd ar y mater gyda'r arweinyddiaeth. Ar ôl galw'r adran gwrth-ddeallusrwydd, a gychwynnodd yr arestio, fe benderfynon nhw ddod â'r carcharor i gyngor y ddinas.
Ar ôl gyrru o amgylch y brif fynedfa ar Stryd Georgievskaya, aeth y gyrrwr i mewn i'r ardal reoli o ochr y giât argyfwng o Central. Wedi mynd heibio canopi yr oedd nifer o gerbydau swyddogol oddi tano, ffreutur a champfa, lle'r oedd dynion Alfa wedi'u secondio o adrannau eraill yn byw erbyn hyn, stopiodd wrth fynedfa'r pen. Tynnodd yr ymladdwr y gwahanydd allan wrth ymyl y penelin, yr oedd ei ddwylo wedi'u gefynnau y tu ôl i'w gefn. Nid oedd yn gwrthwynebu. Mae'r olwg yn ddiflas, mae'r pen yn siglo'n llipa wrth gerdded.
Aethom i mewn ac, ar ôl mynd heibio'r fynedfa i'r neuadd ymgynnull, daethom at adeilad y swyddog ar ddyletswydd gweithredol, y dywedodd y gwarchodwr wrtho fod y carcharor yn cael ei ddanfon i Kharaberyush. Amneidiodd y swyddog yn ddeallus.
Cerddom heibio swyddfeydd gweithwyr yr adran economaidd a'r sector diogelu cyfrinachau'r wladwriaeth, ac oedi wrth ddrws dirprwy bennaeth yr adran, Zhitenev, a oedd yn gadael yr ystafell. Ar ôl gadael Sergei Viktorovich drwodd, fe symudon ni ymlaen.
Wrth agosáu at yr elevator, pwysodd y gigolo y botwm galw ac aeth i fyny at y trydydd. Dim ond ar ôl gadael yr elevator y sylweddolodd y gweithiwr ei fod angen yr ail lawr, nid y trydydd. Ond mae'r elevator eisoes wedi gadael.
Ar ôl troi o adain dde'r adeilad, lle'r oedd yr adran mesurau gweithredol a thechnegol wedi'i lleoli, oherwydd bod y fynedfa iddo wedi'i rhwystro gan ddrws gyda chlo digidol, aethom ar hyd y coridor i'r rhes grisiau ochr. Ar yr adeg hon, daeth pennaeth yr uned, y Cyrnol Merkulov, allan o ddrws yr adran tapio gwifrau. Roedd yn dywyll ac yn bryderus. Y diwrnod o'r blaen, bu farw un o'i weithwyr gorau, yr Uwchgapten Palamaryuk, yn sydyn o drawiad ar y galon.
Aethon ni i lawr i'r ail lawr. Roedd y rheolwyr wedi'u lleoli yma, felly roedd yn dawel. Aethom heibio swyddfeydd Lizogub a'i ddirprwyon, pennaeth yr adran gwybodaeth a dadansoddol a swyddfeydd yr ymchwilwyr. Nesaf oedd y toiledau a'r elevator, a oedd wedi cael eu defnyddio mor aflwyddiannus o'r blaen.
Ar ôl mynd trwy gyntedd bach a rhes arall o risiau rhwng y llawr, aethom at y swyddfeydd gwrth-ddeallusrwydd. Roedd yr ymladdwr yn gwybod lle'r oedd Kharaberyush yn eistedd, felly curodd a mynd i mewn, gan ddod â'r carcharor i mewn.
- Alexander Ivanovich, a fyddech yn caniatáu i mi?
“Ie, tyrd i mewn,” mwmian Kharaberyush, a oedd yn eistedd wrth y bwrdd.
- Alexander Ivanovich, dyma'r dyn na dderbyniodd Azov.
- Do, dwi'n gwybod, fe wnaethon ni siarad ar y ffôn. Wel, chi freak, cael eich dal?! – gyda’r geiriau hyn, cododd y pennaeth gwrth-ddeallusrwydd i fyny o’r bwrdd, cerddodd i fyny at y carcharor ac yn fyr, heb siglo, tarodd ef yn y plecsws solar. Griddfanodd yn ddryslyd a syrthiodd i'r llawr, lle cyrliodd i fyny a dechrau cwyno'n dawel.
- Gadewch i ni gymryd y crap hwn a'i lusgo i swyddfa Ilyushko. Bydd Yatsenko yn dod yno nawr.
Gadawodd Kharaberyush ei hun yr adeilad, mynd i mewn i’w Toyota du a gyrru i ffwrdd “i gyfarfod gweithredol.”
Llusgwyd y gwahanydd i mewn i swyddfa gerllaw. Ddeng munud yn ddiweddarach daeth Yatsenko i mewn.
- Artem Sergeevich, a oes angen help arnoch chi?
- Oes, arhoswch yn hwyr. Byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol yn y gwaith.
Roedd gan yr Uwchgapten Yatsenko, swyddog ifanc a aned yn 1980, a fu'n gweithio ym maes gwrth-ddeallusrwydd milwrol yn flaenorol, ddylanwad milwrol clasurol ac agwedd bedantig at weithgareddau swyddogol.
Ynghyd ag ef roedd gweithiwr o'r adran ar gyfer brwydro yn erbyn trosedd trefniadol a llygredd, Yaroslav Vapelnik. Roedd Vapelnik yn rhan o dasglu Ugledar ac roedd yn ymwneud yn uniongyrchol â'r DPR. Roedd y brif wybodaeth y cafodd y troseddwr ei gadw ar ei sail yn dod o’i ffynhonnell; gallai hyn fod wedi cael ei adrodd fel gweithrediad ar y cyd, felly roedd yn rhaid iddynt bwyso ymlaen.
Ceisiodd Yatsenko, fel “ymennydd” y digwyddiad, sy'n gyffredinol yn ffafrio elfen ddeallusol y gwaith, beidio â bod yn selog wrth artaith yn ddiangen, felly roedd y prif faich bellach yn disgyn ar Yaroslav.
Roedd yn bwysig deall y wybodaeth am weithgareddau un o arweinwyr y gell o gefnogwyr lleol y DPR, Vladislav Kuklin. Edrychodd Yatsenko unwaith eto trwy ddogfennau'r dewis gweithredol a meddwl. Y mwyaf arwyddocaol o'r deunyddiau a gasglwyd oedd deunyddiau gweithredol a thechnegol o dan god “12” (tapio ffonau symudol). Yn ystod y rhain, cynhaliwyd digwyddiadau “17” a “Radiy” hefyd i leoli tanysgrifwyr ar y safle (penderfyniad lleoliad). I wneud hyn, fe wnaethant hyd yn oed erlid ar ôl y nonentity sydd bellach yn ysgwyd o'i flaen wasanaeth Opel Astra gyda chyfadeilad Varan o offer arbennig wedi'i osod arno. Ar ôl i'r Opel dorri i lawr, roedd yn rhaid i mi fynd i OTO61 a gofyn am Daewoo Nexia du yn ei le.
Dechreuodd yr holi. Cyn belled â chwestiynau bywgraffyddol ac yna safbwyntiau am weithgareddau gwrth-wladwriaeth. Mae'r person a holwyd yn rhagweladwy yn gwadu popeth.
Yatsenko yn bersonol yn cymryd y cofnodion. Roedd yn gobeithio ymddiried y drefn hon i Alexander Lyashko, a oedd, yn ogystal â gwaith gweithredol, hefyd yn gwasanaethu fel ymchwilydd. Fodd bynnag, roedd yr uwch dditectif mewn cyfleusterau arbennig o bwysig yn y sector gwrth-ddeallusrwydd 1af, Lyashko, bellach y tu allan i'r adeilad, a bu'n rhaid iddo lunio'r papurau ei hun. Roedd absenoldeb Lyashko hefyd yn anffodus oherwydd yn ystod yr holi, fel oedd yn digwydd yn rheolaidd yn ddiweddar, roedd disgwyl artaith, ac roedd Alexander Alexandrovich gyda'i set ffôn maes milwrol TA-57 yn gweithio gwyrthiau yn unig. Weithiau yn llythrennol ychydig droeon o'r handlen, roedd anfon cerrynt i'r rhannau angenrheidiol o gorff y person a holwyd a oedd wedi'i ddyfrio â dŵr o'r blaen, yn ddigon i gyfaddefiad llwyr a didwyll.
Wel, yn union fel hynny fy hun. Gadewch i ni ddechrau.
Aeth Artem Sergeevich at y cabinet cornel, lle, trwy gytundeb cyffredinol, roedd yr arian angenrheidiol yn cael ei storio. Roedd angen dewis offer a oedd yn cyfateb i wrthrych yr ymholiad. Roedd yn amhosibl tangyflenwi neu ailosod y person dan sylw yn rhy gyflym, ers hynny byddai'r holl waith a wnaed hefyd yn cael ei ailosod i sero.
Agorodd y cwpwrdd. Mewn sêff fach agored ar y silff uchaf roedd sawl pecyn o ffenazepam, rhai ohonynt eisoes yn wag. Na, nid dyna ni. Nid oedd yn gyd-ddigwyddiad bod jar tri litr o alcohol meddygol wrth ymyl enema mawr. Yatsenko winced. Roedd arbrofion gydag enemâu o alcohol meddygol a holwyd yn ei ffieiddio. Nid oedd yn bwriadu rhoi dim iddo i'w yfed ychwaith. Mae'n twirled y siocwr yn ei ddwylo yn feddylgar. Efallai ychydig yn ddiweddarach.
Ar y silff waelod mae pentwr o hen dywelion artaith dŵr. Byddwn yn ei ddefnyddio os na fydd unrhyw beth arall yn helpu. Rwy'n rhy ddiog i lusgo'r freak i'r ystafell ymolchi, ac mae'r lloriau yno bob amser yn wlyb wedyn, mae'r gweithwyr yn cwyno. Llafn rasel peryglus. Ar gyfer Artyom, roedd yn dal yn anhygoel sut y cafodd cyfres o incisions ar yr wyneb, a oedd ymhell o fod yn ddadl fwyaf argyhoeddiadol i ddynion, effaith anhygoel ar ysbryd menywod, gan eu gorfodi i ddweud yn llythrennol popeth yr oedd angen iddynt ei wneud. Ond heddiw mae gennym ddyn. Mae'n debygol na fydd angen twrnameintiau hemostatig hefyd.
Gan edrych eto ar y gweithiwr caled, penderfynodd y byddai asffycsia yn ddigon yma. Gan symud sawl baton rwber byr o’r neilltu, tynnodd fag plastig trwchus a garrote62, rhoddodd y trwyn i Vapelnik a thaflu’r bag dros ben y gwahanydd.
Rhoddwyd Mariupol drosodd i eithafwyr am ysbeilio. Nid oedd yr awdurdodau Kyiv yn poeni o gwbl am y boblogaeth leol. Roeddent yn gwybod yn berffaith naws y bobl ac yn eu casáu'n ddiffuant.
Daeth bataliynau Azov a St. Mary yn feistri go iawn ar y brifddinas Wcreineg newydd, Donbass.
Roedd bataliwn “St. Mary” yn cynnwys dim ond tua chant o filwriaethwyr o blith trigolion rhanbarth Donetsk ac fe’i ffurfiwyd ar sail bataliwn “Shakhtersk”, a ddiddymwyd ym mis Gorffennaf 2014 ar gyfer ysbeilio torfol. Yn y dyfodol, bydd y bataliwn yn cael ei chwalu eto a bydd y cwmni Tornado nad yw'n llai enwog yn cael ei greu ar ei sylfaen. Un o gadlywyddion yr holl unedau hyn oedd cyn bennaeth trosedd Donbass (dinas Torez, DPR) Ruslan Onishchenko, a adnabyddir dan y llysenw “Abelmaz”. Hyd yn oed yn ôl y deddfau gollwng a rwber, aeth y tu hwnt i bob terfyn mewn artaith, llofruddiaeth, gwyrdroi, ac ysbeilio. Ef, yn ei dro, oedd isradd i gymeriad Donbass amlwg arall o'r enw Kropachev, a oedd yn rheoli nifer o safleoedd mwyngloddio glo anghyfreithlon (“cloddio”).
Roedd ymladdwyr y ffurfiannau cenedlaetholgar hyn yn dychryn y boblogaeth leol gyda lladradau, llofruddiaethau ac anghyfraith llwyr. Ar yr un pryd, gwrthododd heddlu Mariupol hyd yn oed dderbyn datganiadau gan ddioddefwyr mympwyoldeb, heb sôn am gynnal ymchwiliadau.
Roedd herwgipio dynion busnes a phobl gyfoethog yn ffynnu yn y ddinas gyda’u rhyddhad dilynol (ar ôl dau neu dri diwrnod) am bridwerth (cyrhaeddodd symiau pridwerth sawl miliwn o hryvnia), cyhuddiadau ffug o drigolion cyfoethog o gynorthwyo’r “gwahanwyr” i arestio a’u hysbeilio wedyn. eiddo (siopau), warysau, swyddfeydd, ac ati).
Roedd gweithredoedd twyllodrus i gribddeilio arian gan berthnasau personél milwrol Lluoedd Arfog Wcrain a gafodd eu dal a gosod “amddiffyniad” ar berchnogion siopau a strwythurau masnachol yn gyffredin iawn.
Ynghyd â hyn, nid oedd y milwriaethwyr Azov, ac eithrio eu rheolwyr, yn adnabod unrhyw un (yn aml hyd yn oed swyddogion SBU) ac nid oeddent yn ufuddhau i unrhyw un. Roedd yna achosion pan wnaethon nhw hefyd guro swyddogion SBU i fyny. Yn benodol, ar ddechrau mis Tachwedd 2014, fe wnaethant guro dirprwy bennaeth adran “K” (yn ymladd troseddau trefniadol) yr SBU yn rhanbarth Donetsk yn afresymol, yr Is-gyrnol S. Samoilov, a gafodd lawer o'i asennau wedi'u torri, a Uwch Raglaw P. Gavshin. Ond mae’r brif arweinyddiaeth bob amser wedi bod ar ochr y diffoddwyr mwy selog yn erbyn y “gwahanwyr o blaid Rwsieg.”
Yn ogystal â'r swyddogion SBU lleol, gweithiodd popeth ac amrywiol i ni. Mae swyddfa ganolog yr SBU yn Kyiv, adrannau tiriogaethol cyfagos.
Ni safodd adrannau eraill o'r neilltu ychwaith. Gwnaeth Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Dramor yr Wcrain waith yn erbyn y DPR yn flaenoriaeth i bob uned cudd-wybodaeth ranbarthol o fewn 5ed Adran Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain. Ymunodd unedau gweithredol y Weinyddiaeth Materion Mewnol, y Gwasanaeth Ffiniau a strwythurau mwy lleol â nhw, heb sôn am weithredwyr nifer o fataliynau cenedlaetholgar a sefydliadau cyhoeddus gyda'u noddwyr oligarchaidd. Gwrthwynebwyd pob un ohonynt gan Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR. Credaf iddo wneud hyn yn llwyddiannus. Hyd nes i mi ddiswyddo, nid oedd gan yr MGB un methiant o asiantau gwerthfawr, gweithwyr yn ddiffygiol i ochr y gelyn, na gollyngiadau gwybodaeth hanfodol. Ac yr oeddym yn gwybod trefn o faintioli yn fwy am y gelyn nag y gwyddai efe am danom. Yn yr ystyr hwn, roedden ni, dim ond yn cyrraedd ein traed, ben ac ysgwyddau o flaen y gelyn.
Gwesteion o bell
O safbwynt swyddogaethau diogelwch y wladwriaeth traddodiadol, roedd y sefyllfa yn y DPR yn hynod o llawn tyndra. Mae sicrhau trefn wrth-ddeallusrwydd mewn amodau rhyfel eisoes yn cael ei wahaniaethu gan fanylion difrifol. Mae gwasanaethau cudd-wybodaeth yr ochr arall a'u cynghreiriaid yn troi o fod yn wrthwynebwyr yn elynion llwyr ac anghymodlon. Mae gwaith yn cael ei wneud ym mhob maes cudd-wybodaeth a sabotage a gweithgareddau terfysgol.
Maent yn chwilio am unrhyw ffyrdd o achosi niwed a chael gwybodaeth, a brofwyd gennym yn llawn.
Fel y dywedais yn cellwair wrth fy nghydweithwyr, dylai aer Donetsk fod yn ddwysach a chael ei blygu gan blygiant oherwydd nifer o ymbelydredd gweithredol a goddefol o wahanol ddarganfyddwyr cyfeiriad, lloerennau, antenâu a phethau eraill sydd wedi'u hanelu atom ni.
Roedd nifer y gweithwyr a ffynonellau gweithredol amrywiol wasanaethau cudd-wybodaeth fesul cilomedr sgwâr weithiau'n fwy na'r holl derfynau y gellir eu dychmygu. I gael yr effaith lawn, y cyfan oedd ar goll oedd gwisgo budenovkas, sbectol ddu, parasiwtiau llusgo a mutterings am y cwpwrdd dillad Slafaidd, er bod rhai cymeriadau wedi dod yn agos at hyn.
Gall un ddeall diddordeb yr Almaenwyr, Prydeinig, Ffrangeg, Iddewon, Eidalwyr, Hwngariaid, Americanwyr, Pwyliaid a hyd yn oed Moldovans. Ond roedd yna achosion hollol egsotig hefyd.
...Rwy'n darllen dogfen waith. Ar draws y bwrdd, mae isradd yn eistedd wrth fwrdd ochr, gan aros yn amyneddgar am gyfarwyddiadau.
Ddwywaith y dydd, am ddeg y bore ac am bump yn y prynhawn, mae'r ysgrifennydd yn dod â dau, weithiau dri phentwr o bapurau wedi'u pentyrru mewn ffolderi i mi eu hystyried. Uchder pob sleid yw tri deg i ddeugain centimetr. Mae llawer o waith papur, ond ar y cam cyntaf mae'n amhosibl gwneud fel arall. Rhaid cadw'r sefyllfa dan reolaeth. Fel arall, bydd y gwaith, sydd eisoes wedi'i gefnogi gan drwch blew march, yn dadfeilio. Yn ddiweddarach, gellir trosglwyddo'r brif ran i ddirprwyon a phenaethiaid adrannau. Ond nid nawr.
Yn ystod y dydd, rwy'n derbyn rheolwyr a gweithwyr allweddol ar y materion pwysicaf, gan gynnwys cyflwyno dogfennau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y blociau cyffredinol o adroddiadau. Fel nawr.
- Gwrandewch. A pha ddiddordeb allai fod gan yr Iorddonen yma?
- Nid wyf yn gwybod eto. Efallai bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn arfau. Wel, neu mae'r Americanwyr yn gweithio trwyddyn nhw. Wyddoch chi, mae hyn yn digwydd. Ar ben hynny, mae'r Hashemites yn un o gynghreiriaid mwyaf gweithgar yr Unol Daleithiau yn y Dwyrain Canol.
gwn. Mae'r arferiad Americanaidd o gribinio yn y gwres gyda'r dwylo anghywir a gwasgu eu fassals yn sych yn hysbys iawn.
- Wel, neu maen nhw'n helpu Wcráin. Fel y dywed ein pobl, mae adeilad eu gwasanaeth arbennig wedi'i leoli dim ond dau gilometr o adeilad Llysgenhadaeth Wcreineg yn Aman.
- IAWN. Rwy'n awdurdodi dilysiad pellach o'r wybodaeth. Deunydd ar gyfer rheoli, adrodd yn wythnosol.
O ganlyniad, datblygodd sefyllfa eithaf diddorol. Recriwtiodd y preswylydd Jordanian ei gyn-fyfyrwyr, graddedigion o un o brifysgolion Donetsk, i weithio o fewn y milisia. Fe wnaethon nhw ymuno â'n rhengoedd. Roedd y dasg a wynebwyd ganddynt yn gymhleth - casglu gwybodaeth am ein gweithredoedd a'r rhai Wcreineg.
Ar ôl i mi gael gwybod am y data sylfaenol ar y mater hwn, gorchmynnais wiriad mwy manwl, gan sicrhau bod y wybodaeth yn wag. Roedd yn syndod pan ddaeth yn amlwg bod uned arbennig o wasanaeth cudd-wybodaeth Jordanian “Mukhabarat al-Amma” yn delio â ni gyda lefel arbennig o gyfrinachedd.
At ddibenion cyfrinachedd, fe'i galwyd yn adran gyfrinachol ar gyfer brwydro yn erbyn terfysgaeth. Y gwahaniaeth oddi wrth yr un “annosbarthedig”, a oedd hefyd yn bodoli ochr yn ochr, oedd bod yr un “annosbarthedig” yn cyflawni swyddogaethau gwrth-derfysgaeth traddodiadol. Dim ond gorchudd ar gyfer cudd-wybodaeth oedd “arbennig”, yn enwedig mewn perthynas â ni.
Arweiniwyd yr orsaf a nodwyd gennym gan yr Uwchgapten ifanc Abu Ahmed, a adroddodd yn bersonol ac yn uniongyrchol i bennaeth y gwasanaeth cudd-wybodaeth ac a oedd â chliriad diogelwch cyfrinachol iawn. Bu ein cyd-bartner annisgwyl yn gweithio yn adeilad canolog y Mukhabarat al-Amma SOR yn Amman, ardal Al-Jandaweel. Fel un o'r prif amgylcheddau cymorth ar gyfer gweithgareddau cudd-wybodaeth, defnyddiodd yr Jordanians fyfyrwyr ac athrawon sefydliadau addysgol yr astudiodd pobl o'u gwlad ynddynt.
O ganlyniad, penderfynodd yr asiantau chwarae nid hyd yn oed gêm ddwbl, ond gêm driphlyg. Gan osod eu hunain wedi'u dadrithio â'r berthynas DPR, daethant i gysylltiad â'r cenedlaetholwr o blaid Wcrain o dan y ddaear a oedd yn dal i fod yn Donetsk erbyn diwedd mis Mehefin 2014. Daeth yr eithafwyr, yn eu tro, ar ôl eu gwirio ar aseiniadau, i'r casgliad eu bod yn setup o'r DPR. Fe laddon nhw'r bois a'u llosgi yn eu car eu hunain.
 
Trefnu bywyd
Cyfiawnder
Un o'r prif ddadleuon yn yr Wcrain a gyfeiriwyd at gefnogwyr y byd Rwsiaidd yn gyffredinol a rhanbarthau o blaid Rwsia yn benodol oedd traethawd ymchwil syml: “Ydych chi'n gweld pa mor ddrwg yw bywyd yn eich denieriya, lenaeria? Ydych chi am iddo fod fel hyn i chi hefyd?!”
Mae'n anodd goramcangyfrif graddau sinigiaeth rhethreg o'r fath. Mae fel dweud wrth ferch sydd wedi’i churo, wedi’i rhwygo, wedi’i harteithio, ei lladrata a’i threisio: “Dydych chi ddim yn edrych yn dda iawn.” Yn enwedig pan fydd y troseddwr ei hun yn ei ddweud.
Wedi'r cyfan, nid oedd prif ran problemau'r gweriniaethau yn gorwedd ynddynt eu hunain. Yn syml, cawson ni ein dinistrio, ac yna fe wnaethon nhw ein gwaradwyddo am yr un peth.
Felly, gwelais un o'r tasgau pwysig ar gyfer diogelwch gwladwriaethol y weriniaeth fel cymorth i sefydlu system arferol o fywyd.
-...Wel... Rwy'n datgan eich bod yn ŵr a gwraig!
Milisiwr ifanc, ifanc ei goesau hir o uned pennaeth yr MGB a'i frychni, tenau a ddewiswyd mewn gwisg chintz sydd wedi pylu ond wedi'i smwddio'n ofalus gusan lletchwith. Rwy'n ysgwyd llaw â'r priodfab ac maen nhw'n gadael fy swyddfa.
Ie, digwyddodd hynny hefyd. Oherwydd bod system gyfiawnder rhanbarth Donetsk, yn dilyn meysydd eraill, wedi'i pharlysu'n llwyr gan Kiev, ni chafodd gweithredoedd statws sifil eu cwblhau. Ond os nad oes papurau, nid yw hyn yn golygu nad ydynt yn cael eu geni ac nad ydynt yn marw, nad ydynt yn creu teuluoedd ac nad ydynt yn dod i ben. Yn gyffredinol, ar ôl apêl arall ataf fel rheolwr uned filwrol gyda chais i briodi (fel y gwyddoch, mae gan reolwyr unedau milwrol a chapteiniaid llongau pellter hir hawl mor unigryw), sylweddolais fod angen mesurau brys. i'w cymryd.
I ddechrau, roedd system gyfreithiol y weriniaeth i fod i gael ei chreu gan Vladimir Yuryevich Antyufeev, nad oedd ganddo amser i wneud hyn. Roedd yn rhaid i mi ddatrys y mater hwn.
Cyfarwyddais i ddewis ymgeiswyr cyfreithwyr nad oedd unrhyw amheuaeth ynghylch eu teyrngarwch i'r weriniaeth a phroffesiynoldeb. Cyfwelais sawl un. Fe wnes i setlo ar ferch ifanc ond gweithgar a oedd wedi profi ei hymroddiad i'r DPR.
Ekaterina Filippova, 27 oed, oedd hi. Ers ei blynyddoedd fel myfyriwr, mae hi wedi bod yn ymwneud ag ymarfer cyfreithiol annibynnol ac erbyn hyn roedd hi eisoes yn bennaeth y gymdeithas gyfreithwyr “Donetsk Human Rights Group” a greodd. Y peth tyngedfennol oedd ei bod yn gyfreithiwr mewn nifer o achosion troseddol a gychwynnwyd gan luoedd diogelwch Wcrain ar gyhuddiadau o “ymwahanu” yn erbyn ein hymgyrchwyr, a llwyddodd i ryddhau sawl cefnogwr DPR o dungeons Wcrain.
Argymhellais Filippova mewn cyfarfod o Gabinet y Gweinidogion i’w phenodi’n Weinidog dros Gyfiawnder dros Gyfiawnder ac fe wnes i dystio’n bersonol iddi. Yn y cam cyntaf, ceisiais ei chefnogi, oherwydd roedd yn anodd goramcangyfrif pwysigrwydd cyfiawnder.
O'r eiliad y cafodd ei chadarnhau yn ei swydd, dechreuodd y broses o greu system gyfiawnder y weriniaeth. Wnes i ddim disgrifio’r milisia bellach. Gwir, yn ddiweddarach maent yn paentio Filippova ei hun. Yn ddiweddarach byddai'n priodi un o'r milisiamen chwedlonol, sy'n enwog am ei gyfranogiad ym mron pob digwyddiad milwrol, Teimuraz "Gogi" Gogiashvili, ac yn mynd gydag ef i Rwsia, gan adael yr adran a greodd ac a oedd yn gweithredu'n eithaf effeithiol yn yr amodau presennol. Yn ôl arferiad adnabyddus Donetsk, bydd pobl yn dweud ar unwaith ei bod yn eistedd yn islawr Zakharchenko neu wedi cael ei saethu.
Teledu
Roedd teledu hefyd o bwysigrwydd sylfaenol i fywyd y weriniaeth. Yn ogystal â phroblemau technegol a chreadigol pur teledu gweriniaethol, y prif anhawster oedd darlledu propaganda sianeli teledu Wcreineg, rhai ohonynt yn canolbwyntio'n benodol ar boblogaeth Donbass. Yn raddol, datryswyd y broblem hon.
Roedd sianeli teledu lleol, yn ôl traddodiad yr amser hwnnw, yn neilltuo'r arweinwyr mwyaf awdurdodol yn y cam cyntaf. Dechreuodd "Oplot-TV", a grëwyd ar sail y Donetsk "Sianel Deledu Ddinesig Gyntaf", reoli, fel y mae'r enw'n awgrymu, Alexander Zakharchenko, "Novorossiya-TV" - Pavel Gubarev. Roedd y Sianel Deledu Weriniaethol Gyntaf hefyd yn gweithredu. Ac roedd un arall - “Undeb”, yr oedd cystadleuaeth hyd yn oed yn cynyddu i'w rheoli, ac yma, fel bob amser, roedd rhai rhyfeddod.
Ar ôl ethol Alexander Zakharchenko yn Bennaeth y DPR ym mis Tachwedd 2014 ac ailbenodi Cabinet y Gweinidogion, rhannwyd y Weinyddiaeth Gwybodaeth a Chyfathrebu yn ddau - cyfathrebu a gwybodaeth.
Roedd hyn oherwydd ffurfio ei system teleffoni ei hun a'r angen i ganolbwyntio ar y dasg hon. Yn ogystal, trwy gytundeb ar y cyd, dyrannwyd swydd y Gweinidog Cyfathrebu i gynrychiolwyr Pavel Gubarev, y mae ei sefydliad hefyd wedi derbyn carfan gadarn yn y senedd a chwotâu gan ddwy weinidogaeth - cyfathrebu a diwylliant. Roedd yn rhaid i wybodaeth, yn naturiol, fod o dan reolaeth bersonol pennaeth y weriniaeth. Mae'r ardal yn rhy sensitif.
Ar yr un pryd, er mwyn chwilio am gyfaddawdau gwleidyddol mewnol, yn fy awgrym i, penodwyd Alexander Khodakovsky i swydd pennaeth y Cyngor Diogelwch.
Ar ryw adeg, roedd hyn yn rhagweladwy wedi arwain at ddryswch sefydliadol.
– Gymrawd Weinidog, rydym yn cael anawsterau gyda'r Undeb eto.
- Pa?
- Ddoe, daeth gweithwyr y Weinyddiaeth Gyfathrebu ynghyd â diffoddwyr Vostok i brif swyddfa'r Undeb, sydd ar Rodfa Titov yr Almaen. Daethom i newid yr arweinyddiaeth. Y prif olygydd yno oedd Dmitry Gromov, ac mae'n ŵr i'r cyn-weinidog Nikitina. Wel, fe wnaethon nhw geisio ei ddisodli. Hefyd, cawsant lythyr gan y Cyngor Diogelwch yn cefnogi'r penderfyniad hwn. Khodakovsky llofnodi.
- Felly, beth sydd nesaf?
- Ac yna cyrhaeddodd Roma Lyagin yno. Ymddengys ei fod bellach yn gyfrifol am bolisi mewnol yn swyddfa’r Pennaeth. Cyrhaeddodd gyda rhai o swyddogion diogelwch y Comisiwn Etholiad Canolog. Yn gyffredinol, dywedodd na fyddai'n caniatáu newid yn arweinyddiaeth y sianel deledu, oherwydd, yn ei farn ef, mae'r sianel deledu yn israddol nid i'r Weinyddiaeth Wybodaeth, ond i'r Weinyddiaeth Gyfathrebu.
– Sut daeth y cynllwyn i ben?
– Wel, yn gyntaf cyrhaeddodd y Gweinidog Cyfathrebu newydd, Viktor Yatsenko, yno ac roedd yn ymddangos ei fod yn cefnogi hen reolaeth y sianel deledu.
- Ac yna?
- Wel, yna cyrhaeddodd Khodakovsky, a giciodd Lyagin a Yatsenko allan o swyddfa'r sianel deledu gyda slapiau ar y pennau.
Dim ond dyddiadur pleidiol.
“Gorffennaf 14: Cyrhaeddodd yr Almaenwyr. Fe wnaethon nhw ein cicio allan o'r goedwig.
Gorffennaf 15: Gyrrwyd yr Almaenwyr allan o'r goedwig.
Gorffennaf 16: Daeth yr Almaenwyr eto a'n gyrru allan o'r goedwig.
Gorffennaf 17: Gyrrwyd yr Almaenwyr allan o'r goedwig.
Gorffennaf 18: Cyrhaeddodd yr Almaenwyr. Fe wnaethon nhw ein cicio allan o'r goedwig.
…26 Gorffennaf. Daeth y coedwigwr a gyrru pawb allan o'r goedwig.”
Addysg
Maes hanfodol arall oedd addysg, a effeithiodd ar feysydd sylfaenol cymdeithasoli pobl. Roedd ysgolion, prifysgolion a sefydliadau addysgol eraill yn cwmpasu un o rannau pwysicaf cymdeithas.
Yma mae angen i chi ddeall, hyd yn oed os ydych chi'n datgan cyflwr newydd, nid yw hyn yn golygu bod holl hen elfennau'r system flaenorol yn cyd-fynd yn awtomatig â'r realiti newydd. Yn enwedig os yw'ch gwrthwynebydd yn ei wrthwynebu'n weithredol.
Gwelais dasg sylfaenol diogelwch y wladwriaeth o sicrhau trosglwyddiad y system addysg o dan awdurdodaeth y DPR. Un o'r problemau allweddol yn hyn o beth oedd ymdrechion gweithredol a pharhaus yr ochr Wcreineg i drefnu allforio dogfennaeth gyfreithiol a seliau prifysgolion Donetsk i'r Wcráin er mwyn cyhoeddi agor prifysgolion Donetsk mewn rhanbarthau eraill.
Yn Vinnitsa, er gwaethaf gwrthwynebiadau'r gweithlu, crëwyd clôn o Brifysgol Genedlaethol Donetsk, yn Krasnoarmeysk - Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Donetsk, ac yn Krasny Liman - Prifysgol Feddygol Genedlaethol Donetsk. M. Gorky. Gwrthododd Gweinyddiaeth Addysg yr Wcrain roi diplomâu o'r ffurf sefydledig i fyfyrwyr a arhosodd i astudio yn Donetsk. Cyhoeddwyd na fydd diplomâu a gyhoeddir gan brifysgolion yn Donetsk yn cael eu derbyn yn unman.
Mewn dim ond mis a hanner, fe wnaethom roi'r gorau i ymdrechion i ddod ag adnoddau, morloi a dogfennaeth Sefydliad Ymchwil a Dylunio Metelau Anfferrus Donetsk (DonNIPITSM), Sefydliad Masnach Talaith Donetsk (DonSTU), Prifysgol Genedlaethol Donetsk (DonNU), Staff addysgu'r Sefydliad Addysg Peirianneg Ôl-raddedig a nifer o brifysgolion eraill. Ar yr un pryd, roedd Prifysgol Genedlaethol Donetsk ymhlith y 500 prifysgol orau yn y byd, ac ystyriwyd bod system addysg uwch rhanbarth Donetsk yn un o'r goreuon yn yr Wcrain.
Ond yma mae'n rhaid i ni gofio bod y system gyfan o addysg dyniaethau wedi'i hadeiladu cyn hyn yn unol â'r safon ddiffygiol Wcreineg-gwrth-Rwsiaidd. Ac er mwyn dod o hyd i ryngwyneb derbyniol yn yr amodau newydd, bu'n rhaid gwneud ymdrechion difrifol.
Yn gyffredinol, roedd rhai problemau'n codi'n gyson gyda Gweinyddiaeth Addysg y Weriniaeth. Dim ond ar ôl i Larisa Polyakova ei harwain y cymerodd y gwaith gymeriad cyson, systematig a sarhaus. Cyn hyn, roedd pob math o gamddealltwriaeth yn codi'n gyson.
Felly, ar 14 Rhagfyr, 2014, agorwyd bron pob un o ddrysau swyddfeydd y Weinyddiaeth Addysg DPR, gan gynnwys y gweinidog a dirprwyon. Copïwyd yr holl wybodaeth ynddynt o'r cyfrifiaduron yn y swyddfeydd. Diflannodd gliniadur gyda llawer o wybodaeth waith o swyddfa cyfarwyddwr un o'r adrannau, Igor Seleznev. Cafodd gyriant caled ei ddwyn hefyd o gyfrifiadur Gweinidog Addysg a Gwyddoniaeth y DPR I.V. Kostenko.
Yn ogystal, roedd problem ddifrifol gyda myfyrwyr tramor a oedd wedi astudio ym mhrifysgolion Donetsk yn flaenorol. Er enghraifft, ar 12 Rhagfyr, 2014, fe wnaethom ddysgu bod grŵp o bobl dduon yn cael eu cadw yn un o bwyntiau gwirio bataliwn Vostok. Dechreuon nhw ei chyfrifo. Cawsant eu cadw mewn gwirionedd. Yn sgil hysteria cyffredinol am hurfilwyr Wcreineg tramor, penderfynodd dynion cyffredin Donetsk fod myfyrwyr du Prifysgol Feddygol Genedlaethol Donetsk yn marchogaeth mewn tacsi yn grŵp sabotage a rhagchwilio milwrol arbennig o soffistigedig. Roedd yn rhaid i ni achub y myfyrwyr tlawd.
Anhawster arall oedd ailsefydlu ffoaduriaid a theuluoedd milisia i ystafelloedd cysgu gwag y brifysgol ar ddechrau digwyddiadau. Po fwyaf gweithredol y gwnaethom lansio prifysgolion, y mwyaf o fyfyrwyr oedd yno, yr oedd angen eu lletya yn rhywle hefyd. Buom hefyd yn gweithio drwy rai o'r materion hyn. Er enghraifft, wrth ddatrys gwrthdaro yn noswyl Rhif 1 o Brifysgol Feddygol Genedlaethol Donetsk rhwng myfyrwyr ar y naill law a ffoaduriaid, milisia a chyn-garcharorion rhyfel a oedd yn byw yno ar y llall, sefydlwyd bod y ffoaduriaid yn cael mangre arall yn ystafell gysgu Rhif 4 , a oedd yn ei gwneud yn bosibl i wahanu myfyrwyr a ffoaduriaid ac atal gwrthdaro . Ond yn syml iawn fe wnaethon nhw wrthod symud oherwydd eu bod wedi setlo i lawr. O ganlyniad, cymerwyd mesurau ailsefydlu a chaewyd y gwrthdaro. Nid oedd yn ymddangos fel gwaith diogelwch y wladwriaeth o gwbl, ond nid oedd unrhyw un arall i'w wneud.
Yn ogystal â phroblemau addysgol yn unig, roedd llawer o broblemau cysylltiedig, ond nid llai pwysig. Gadewch i ni ddweud iddo ddod yn hysbys am sefyllfa gwrthdaro yn staff y Llyfrgell Wladwriaeth Donetsk a enwyd ar ôl. Krupskaya. Bu bron ymladd. Yn benodol, cymerodd cyfarwyddwr dros dro y llyfrgell, Natalya Petrovna Avdeenko, safbwynt clir o blaid yr Wcrain, yn rheolaidd yn cynnal propaganda gwrth-weriniaethol yn y tîm ac yn ceisio trefnu digwyddiadau i gefnogi ysgrifennu Wcreineg, ffug-hanes a gwleidyddiaeth. Yn benodol, eisoes yn ystod y digwyddiadau chwyldroadol yn Donetsk, o dan ei harweiniad a gyda chefnogaeth y Sefydliad Canada-Wcreineg sydd wedi'i leoli yn adeilad y llyfrgell, digwyddiadau fel y noson lenyddol a cherddorol "Casgliad o greadigrwydd Wcreineg", yn ogystal â "The Rhagflaenydd y Syniad Wcreineg: I.P. Mazepa”, ynghyd â dyluniad poster priodol gyda symbolau Wcreineg o natur genedlaetholgar. Eisoes yn ystod y rhyfel, llwyddodd y fenyw i ddychryn ei his-weithwyr gydag isloriau'r SBU.
Roedd actifydd Wcreineg arall, a oedd yn gweithio fel cyfarwyddwr y sefydliad addysgol trefol “Ysgol Breswyl Gerddorol Ranbarthol Ranbarthol Donetsk ar gyfer Plant Dawnus” Tatyana Gorovova, hefyd yn gweithredu propaganda o blaid Wcrain.
Ond bu ymdrechion hefyd i athrod. Er enghraifft, cawsom ddatganiad gan un o athrawon kindergarten Rhif 119 yn ninas Makeyevka gyda chais i gymryd camau yn erbyn arweinyddiaeth Adran Addysg y Ddinas, a honnir iddo ymddwyn o blaid Wcreineg. Edrychon ni i mewn iddo a darganfod bod hwn yn athrod yn ymwneud â'r awydd i "ar y slei" gymryd swydd pennaeth meithrinfa.
Meddygaeth
Roedd problemau gydag addysg hefyd yn nodweddiadol ar gyfer maes cyhoeddus sensitif arall - meddygaeth.
Os oedd y gymuned feddygol yn gyffredinol yn cefnogi syniadau'r weriniaeth yn weithredol ac yn wrth-Kiev, yna ymhlith yr arweinyddiaeth yr oedd cefnogwyr y drefn Wcreineg newydd. Roedd hyn oherwydd ofnau o golli cysylltiad â'r system unedig o fiwrocratiaeth feddygol fel amgylchedd dymunol ar gyfer hyrwyddo personél, system sefydledig o dwyll a cham-drin materol.
Roedd achosion o ddifrodi goddefol, megis N. Tarasenko, a oedd, gan ei fod yn brif feddyg Ysbyty Rhif 9 Donetsk (Elnitskaya St., 1a), yn syml wedi osgoi cael ei ailbennu i Weinyddiaeth Iechyd DPR. Ceisiodd penaethiaid ysbytai Donetsk Rhif 1 (Artema St., 57), Rhif 16 (Sanatornaya St., 4), Rhif 11 (Palladina St., 54), Rhif 20 (Artema St., 185). cymryd rhan mewn difrod sefydliadol tebyg. A hyn er gwaethaf anfodlonrwydd gweithredol staff yr ysbyty eu hunain â gweithredoedd y penaethiaid pro-Kiev!
Cododd sefyllfaoedd hyd yn oed yn fwy cymhleth. Gwnaeth cyfarwyddwr canolfan labordy Donetsk, M. Shvartsburd, ei orau i rwystro gwaith y Weinyddiaeth Iechyd ym maes SES. Dechreuon ni ddarganfod pam. Mae'n troi allan bod y person sy'n ymwneud yn y gorffennol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau llygredd ac yn gysylltiedig â'r byd troseddol. Ar ôl y diwygiadau DPR yn y sector gofal iechyd, daeth gweithredu cynlluniau llygredd yn amhosibl, ac o ganlyniad dechreuodd M. Shvartsburd gymryd rhan mewn gweithgareddau gweithredol sy'n rhwystro'r diwygio; yn benodol, cynhaliodd gyfarfod answyddogol ymhlith ei gydweithwyr, lle cynigiodd ddod â'r israddio i'r DPR i ben ac atal gwaith y SES.
Gan ddeall cymhlethdodau meddygaeth, fe wnaethom ddarganfod pethau hyd yn oed yn fwy diddorol. Yn ystod cwymp 2014, daeth i'r amlwg nad oedd adran Weinyddiaeth Iechyd yr Wcrain yn Donetsk wedi rhoi'r gorau i'w gweithgareddau ar diriogaeth y DPR.
Ar ben hynny, rydym wedi sefydlu bod yr adran hon yn gwneud newidiadau personél mewn sefydliadau meddygol, yn cynnal amrywiol gyrsiau meddygol, ac ati Mae pob un o'r camau gweithredu uchod yn cael eu cyflawni yn unol â chyfarwyddiadau gan Kiev ac yn cael eu cyhoeddi ar ffurf gorchmynion o dan sêl y crybwyllwyd adran, sy'n golygu creu anhrefn bwriadol yn y system gofal iechyd DPR. Yn sydyn daeth i'r amlwg bod rhai arweinwyr meddygol wedi'u penodi trwy orchmynion dyblyg gan Kyiv a'r DPR. Yn syml, roedd y sefyllfa'n wyllt. Yn naturiol, daethom â hi yn ôl i normal.
Ond perfformiodd meddygon Donbass eu camp ddinesig bob dydd. Heb dderbyn cyflog ers peth amser, peryglu eu bywydau, peidio â chael y meddyginiaethau angenrheidiol a bod yn destun pwysau seicolegol gan eu cyn arweinwyr a chydweithwyr, fe wnaethant achub bywydau bob dydd, gan aberthu eu rhai eu hunain. Felly, yn ystod ymosodiad morter yr hydref nesaf ar adeilad MGB, bydd rhai o'r pyllau glo yn hedfan heibio ac yn y pen draw mewn ysbyty cyfagos. Bydd llawfeddyg sy'n paratoi ar gyfer llawdriniaeth arall yn marw yn y fan a'r lle.
Fe wnaethon nhw fy atgoffa rywsut o weithwyr tai a gwasanaethau cymunedol Donetsk, a aeth allan i strydoedd y ddinas ym mis Gorffennaf-Awst 2014, hefyd heb dderbyn cyflogau, i'w hysgubo a thocio rhosod o dan dân magnelau Wcrain. Roedd strydoedd gwag yn disgleirio yn berffaith amledd, tocio rhosod yn arbenigol, a chludwyd gweithwyr clwyfedig a chyrff y meirw i ysbytai a morgues. A thrannoeth, aeth cymrodyr y dioddefwyr allan eto i docio'r blodau ac adfer trefn. Trwy ddigwyddiadau o'r fath y gall rhywun ddeall y Donbass go iawn.
cymorth dyngarol
Roedd y sefyllfa gyda chymorth dyngarol yn amwys. Ar y naill law, ni allai pobl oroesi hebddo. Yn ogystal â'r rhyfel, cododd yr Wcráin rwystr economaidd yn agored ac yn barhaus a gwnaeth bopeth i wneud bywydau pobl yn annioddefol. Pan ddaeth yn amlwg i'r gelyn ei bod yn amhosibl dal Donbass trwy ddulliau milwrol yn unig, mabwysiadwyd cysyniad syml. Trwy danseilio cyson ac amddifadedd economaidd, dewch â’r bobl i gyflwr lle nad oes ots pwy sy’n cregyn ac yn achosi niwed. Y prif beth yw bod hyn i gyd yn dod i ben. Wcráin yw Wcráin, gadewch iddo ddod, dim ond i atal hyn. Ond fe wnaethon nhw danamcangyfrif tîm Donetsk. Ac amod pwysig ar gyfer goroesi oedd cymorth dyngarol. Fodd bynnag, cododd rhai problemau yn y mater hwn hefyd.
Yn gyntaf, y tu allan i'r DPR, ac yn enwedig yn Rwsia, mae rhai “gweithwyr ffug-ddyngarol” wedi ymddangos, gan wneud arian yn agored o alar ac anffawd pobl dan gochl dda.
Yn ail, o bryd i'w gilydd rydym yn canfod ymdrechion i dwyll y tu mewn. Wrth gwrs, y prif help oedd ysgogiad poblogaidd didwyll. Ond ceisiodd amryw o fanteiswyr ymlynu wrth y peth.
Yn ogystal â chymorth dyngarol bach wedi'i dargedu, dosbarthwyd cymorth i ddau gyfeiriad: y wladwriaeth a Sefydliad Rinat Akhmetov. Ymddangosodd “tryciau gwyn” confois dyngarol Rwsiaidd gyda'u niferoedd enfawr o gyflenwadau yn ddiweddarach. Roedd yn amhosibl gwahardd Akhmetovites rhag rhoi cymorth dyngarol. Byddai hyn wedi troi'r boblogaeth yn sydyn yn erbyn y DPR, oherwydd ni allem ailgyflenwi'r cynhyrchion a gyhoeddwyd gan gronfa Akhmetov. Nid oedd digon ohonynt, ac roedd y weriniaeth ar fin newyn. Y cyfan a oedd yn bosibl oedd gorfodi trosglwyddo cynhyrchion o becynnau gyda'r symbolau priodol i rai niwtral.
Roedd y pecynnau bwyd cyntaf o'r DPR tua 10 kg. Gyda phob dosbarthiad, gostyngodd pwysau'r pecyn bwyd, wrth i nifer y bobl mewn angen gynyddu'n gyson. Tyfodd nifer y ffoaduriaid a dioddefwyr rhyfel yn esbonyddol. Pwysau cyfartalog y cymorth a ddarparwyd ym mis Hydref oedd 3.5 kg.
Er enghraifft, roedd y cymorth dyngarol cyntaf ar gyfer ardaloedd Petrovsky a Kirovsky yn Donetsk, a orchuddiwyd yn llawer hwyrach na chanol y ddinas, yn gyfystyr â: 1 can o laeth cyddwys, 1 tun o fwyd tun, 1 can o gig wedi'i stiwio, 1 kg o siwgr, 0.5 kg o reis. Cynlluniwyd dosbarthiad cymorth dyngarol o'r DPR unwaith yr wythnos. Fodd bynnag, gan fod y llif o bobl yn fawr, roedd yr amlder yn dod i ben unwaith bob deg diwrnod.
Pecyn bwyd “Cronfa Rhyddhad Rinat Akhmetov” oedd: 1 botel (1 litr) o olew llysiau, 1 pecyn o de, 1 pecyn o gwcis, 1 kg o siwgr, 1 kg o reis, 2 kg o flawd, 1 kg o flawd ceirch, 1 kg o basta, 1 kg o wenith yr hydd, 4 can o fwyd tun, 1 can o laeth cyddwys, 1 cannwyll, 1 pecyn o fatsis. Mae amlder y cymorth ddwywaith y mis trwy apwyntiad a chwponau.
Roedd achosion o Akhmetov yn dosbarthu cymorth dyngarol yn ddetholus.
Er enghraifft, ar Hydref 4, 2014, digwyddodd digwyddiad yng nghanolfan ddyngarol Sefydliad Akhmetov. Gwrthodwyd cymorth i’r ddynes, a oedd yn ddig yn ystod yr estraddodi blaenorol gyda’r newyddiadurwyr “camleol” trahaus a oedd yn ffilmio stori am yr hyn yw gwaredwr a chlyfar Rinat. Cyhoeddodd gweithwyr Akhmetov docyn yn gyntaf, yna ei rwygo'n amlwg a'i arwain allan. Fel, “nid ydych yn parchu Akhmetov, nid oes gennych hawl i help.”
Fel y digwyddodd yn ddiweddarach, mae'r fenyw yn berson anabl o'r 2il grŵp. Mae epilepsi arni.
Pan gyrhaeddodd y newyddiadurwyr, fe ddechreuon nhw ofyn cwestiynau i'r pensiynwyr, yn naws "pa mor ddrwg ydych chi heb Akhmetov." Amgylchynodd arwres y stori, mewn cynddaredd, y gohebwyr â'r geiriau angenrheidiol.
Dywedodd fod y weriniaeth yn poeni am bobl, yn wahanol i'r oligarch a adawodd. “Er mwyn talu pobl am bopeth y mae eich Akhmetov wedi’i wneud, mae angen rhoi llwyth o gymorth i bob un o drigolion Donbass. Ar yr un pryd, gyda’i law ysgafn, fe gurodd y Natsïaid y ddinas.” Digwyddodd achosion o'r fath o bryd i'w gilydd, a oedd yn dangos gwir wyneb y rhoddwyr a nodau'r hyn oedd yn digwydd.
Wrth gwrs, trwy gymorth dyngarol, ceisiodd Akhmetov baratoi'r tir ar gyfer dychwelyd i Donetsk. Mae'r cynllun yn syml. Mae'r ddinas yn cael ei gyrru i flinder llwyr, yn gymdeithasol ac yn ariannol. Mae'r siopau sydd o dan ei reolaeth yn llawn o gynhyrchion bwyd. Nid oes arian, nid oes taliadau'n cael eu gwneud. Wedi'i ddwyn i uchafbwynt anobaith, bydd trigolion y ddinas yn falch o unrhyw un a fydd yn helpu mewn trafferth. Mae'n amlwg pwy ydyw. Ond ni chaniatawyd i'w freuddwydion ddod yn wir.
Yn ogystal â materion bwyd yn unig, roedd cymorth dyngarol hefyd yn ei gwneud hi'n bosibl datrys materion meddygol. Er enghraifft, roedd y mater o inswlin rhwng Mehefin ac Awst (hyd yn oed Medi) 2014 yn Donetsk yn ddifrifol iawn. Dosbarthwyd i'r boblogaeth mewn dosau llai, dim ond mewn mannau cymorth penodol. Gwnaethpwyd hyn yn bennaf gan sylfeini.
O'r cyhoeddiad: "O Dachwedd 3, bydd dosbarthiad inswlin yn dechrau ar diriogaeth DOKTMO (Ysbyty Kalinin). Gallwch dderbyn meddyginiaethau ar ffurf cymorth dyngarol yn adeilad Rhif 4.”
Dechreuasom atal yn llym ymdrechion i ddwyn cymorth dyngarol. Gan sylweddoli y byddai achosion o'r fath wedi bod yn amhosibl heb gefnogaeth rheolwyr dylanwadol, dechreuon nhw ymladd hyn ar y lefelau uchaf. Cadwyd nifer o arweinwyr a phenaethiaid adrannau amrywiol yn y ddalfa. Ar yr un pryd, datganodd pawb eu diniweidrwydd.
O'r Rhyngrwyd:
“Mae chwe mis eisoes wedi mynd heibio ers arestio rheolwr terfysgol amlwg Gweriniaeth Pobl Donetsk Oleg Orchikov, a arweiniodd fataliwn Svarozhichi o baganiaid Rwsiaidd yn y Donbass.
Adroddwyd am y newyddion hwn gan Wasg yr Wcrain gan gyfeirio at grwpiau terfysgol ar rwydweithiau cymdeithasol.
Mae’n nodi bod Oleg Orchikov gyda’r arwydd galwad “Vargan” wedi’i arestio “yn ddi-sail” ar orchymyn personol “pennaeth” y “DPR” Zakharchenko ar Dachwedd 11, 2014, ac ers hynny mae wedi bod yn eistedd mewn rhag-gyngor lleol. canolfan gadw treial heb unrhyw gyhuddiadau “swyddogol”.
“Mae cymrodyr yng nghangen Donetsk o’r OPD “Uno a Diwygiad Slafaidd” yn mynnu rhyddhau cadlywydd bataliwn “Svarozhichi”, Oleg Orchikov (Vargan). Rhyddid i arwyr Rwseg! Gogoniant Ymerodraeth Fawr Rwsia! Gogoniant i Novorossiya!” - mae grwpiau terfysgol yn llawn negeseuon o'r fath ar rwydweithiau cymdeithasol.
“Cafodd rheolwr y 4ydd bataliwn “Oplot” “Svarozhichi”, Oleg Aleksandrovich Orchikov, arwydd galwad Vargan, ei gadw’n anghyfiawn ar Dachwedd 11, 2014 ac mae’n dal i fod yn y ganolfan gadw cyn-treial. Maent yn ceisio ym mhob ffordd bosibl i guddio hyn fel na fydd ei arestiad heb ei brofi yn cael ei ddatgelu. Os gwelwch yn dda ail-bostio cymaint â phosibl! Helpwch i roi eu tad yn ôl i’r plant a’r wraig ei gŵr!’” 63.
Mae negeseuon o'r fath a negeseuon tebyg yn dal i gael eu dosbarthu'n weithredol ar y Rhyngrwyd. Maent yn cael eu codi'n hapus gan y wasg Wcrain.
Yn y cyfamser, cafodd Orchikov (arwydd galwad “Vargan”) ei arestio yn wir gan yr MGB bron yn syth ar ôl cadw cadlywydd bataliwn “Oplot” arall, “Gulita,” wedi’i gyhuddo o gyfres o droseddau arbennig o ddifrifol.
Y sail gychwynnol ar gyfer cadw Orchikov oedd y deunyddiau a gasglwyd am ddwyn cymorth dyngarol. Sefydlwyd bod Vargan, hyd yn oed gan ei gymdeithion, yn cael ei ddal yn gyson yn dwyn bwyd i drigolion yr ardal. Yn ystod ymchwiliad pellach, datgelwyd ffeithiau troseddau eraill Orchikov.
O ddeunyddiau'r achos:
“Mae Adran Ymchwilio Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR yn ymchwilio i achos troseddol Rhif 12201430, yn erbyn O. A. Orchikov, a gychwynnwyd ar Dachwedd 11, 2014, ar sail trosedd o dan Ran 3 of Art. 172-1 o God Troseddol y DPR. Ar 21 Tachwedd, 2014, cafodd y corpus delicti yn yr achos troseddol penodedig ei ailddosbarthu o Art. 172-1 rhan 3 yn Celf. 178 rhan 4 o God Troseddol y DPR.
Yn ystod yr ymchwiliad i'r achos troseddol hwn, darganfuwyd ar Awst 28, 2014, tua 16:15, bod milwyr y 4ydd bataliwn "Petrovsky OPLOT", ar groesffordd strydoedd Petrovsky a Shpagina yn ardal Petrovsky yn Donetsk, wedi'u harfogi â drylliau , trwy orchymyn eu cadlywydd Orchikov O.A., gyda'r bygythiad o ddefnyddio drylliau, fe wnaethant fynnu gan Chilikin A.V., a oedd ar yr amser a ddisgrifiwyd yn gyrru car FORD MONDEO TREND, ardal AN 01-89 SV, a oedd yn eiddo ar y sail o dystysgrif gofrestru SAE 601147 JSC “Hephaestus”, ewch ymlaen i leoliad y 4ydd bataliwn “Petrovsky OPLOT” o Donetsk, a leolir yn adeilad Rhif 8 ar Kramarchuk Street yn ardal Petrovsky yn Donetsk, a gyflawnodd Chilikin A.V. yn ddiamau.
Ar yr un diwrnod, gyda'r nos, bod yn lleoliad y 4ydd bataliwn "Petrovsky OPLOT" yn Donetsk, a leolir yn y cyfeiriad: Donetsk, st. Rhoddodd Kramarchuka, 8, rheolwr yr uned benodedig Orchikov O.A., yn gweithredu’n fwriadol, yn anghyfreithlon, gyda’r nod o gymryd meddiant o gerbyd yn anghyfreithlon, orchymyn i’w is-filwyr, a oedd i gyd hefyd wedi’u harfogi â drylliau, i atafaelu car brand. o ardal Chilikin AV FORD MONDEO TREND AN 01–89 NE, ac ar ôl hynny daeth milwr anhysbys i reolaeth y car penodedig a diflannodd i gyfeiriad anhysbys, tra nad yw lleoliad y car yn hysbys o hyd.
Yn ogystal, gan Adran Ardal Petrovsky o DGU Gweinyddiaeth Materion Mewnol y DPR, derbyniodd Adran Ymchwilio Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR achos troseddol Rhif 08-14-15, a gychwynnwyd ar 11 Medi, 2014 , ar y ffaith o lofruddiaeth ragfwriadol A. A. Dubinsky, ar sail trosedd dan Gelf. 106 rhan 1 o God Troseddol y DPR, a dderbyniwyd ar gyfer ymchwiliad gan ymchwilwyr o'r MGB SO, tra bod O. A. Orchikov yn cael ei amau yn rhesymol o ymwneud â chomisiynu'r llofruddiaeth hon.
...Yn ogystal, mae Adran Ymchwilio Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol y DPR yn ymchwilio i achos troseddol Rhif 12201438, a gychwynnwyd ar Dachwedd 24, 2014, ar y ffaith i lofruddiaeth ragfwriadol dau ddyn anhysbys, ar sail a trosedd dan Gelf. 106 rhan 2 o God Troseddol y DPR, o'r deunyddiau mae'n dilyn hynny ar 15 Tachwedd, 2014, yn ystod y dydd, yn ystod camau ymchwiliol fel rhan o'r ymchwiliad i achos troseddol Rhif 12201430, ar diriogaeth y Kargil planhigyn, a leolir yn ardal Petrovsky yn Donetsk, , h.y., darganfuwyd ac archwiliwyd dau gorff o ddynion anhysbys, a gladdwyd yn flaenorol yn y ddaear ar ddyddiad amhenodol.
Yn ôl tystysgrifau gan swyddfa archwiliwr meddygol Donetsk dyddiedig Tachwedd 24, 2014, achos marwolaeth y ddau ddyn anhysbys, a ddarganfuwyd ar Dachwedd 15, 2014 o dan yr amgylchiadau a ddisgrifir uchod, oedd clwyfau saethu yn y pen, yn ogystal ag anafiadau lluosog. i'r penglogau. Yn ystod yr ymchwiliad, casglwyd tystiolaeth ddigonol yn argyhuddo O. A. Orchikov o gyflawni’r drosedd hon...”
Yng nghwmpas yr achos hwn, sefydlwyd llawer o ffeithiau eraill o dorri'r gyfraith gan Orchikov hefyd. Dyma'n union sut y dechreuon ni atal yr anhrefn. Cam wrth gam, rhyddhawyd y gwrthwynebiad poblogaidd o'r tyfiannau a oedd wedi glynu ato, gan geisio defnyddio'r sefyllfa at eu dibenion anweddus eu hunain.
Dim ond ar ôl i arweinyddiaeth Rwsia ymyrryd yn y mater hwn y dechreuodd y sefyllfa gyda'r argyfwng yng ngweithgarwch hanfodol y boblogaeth wella. Doedd neb ar frys i boeni mwy am dynged pobol gyffredin. Erbyn canol yr hydref roedd yna farwolaethau eisoes oherwydd newyn. Gwnaeth Wcráin bopeth i ddod â'r sefyllfa yn ein tiriogaethau i'r trychineb mwyaf posibl. Roedd silffoedd siopau yn gwagio'n gyflym, ac nid oedd gan bobl ddigon o arian.
Ac yna daethon nhw â bwyd, nwyddau hanfodol, generaduron, gwresogyddion, dillad, gofal meddygol, deunyddiau adeiladu, ac ati, i ni, a hebddynt byddai bodolaeth y trigolion wedi bod yn amhosibl yn syml. Roeddwn i'n gwybod mai swyddfa Vladislav Surkov64 oedd yn gyfrifol am y cyfeiriad hwn. Crëwyd Canolfan Rheoli Adferiad DPR (RCC) i gydlynu’r gwaith ar y safle.
Rôl Surkov
...Medi 2014. Cyfarfod yn Donetsk yn y cyfleuster Altai. Y pwnc yw gwaith cymdeithasol a chytundeb Minsk. Yna y cyntaf o hyd.
Ar ben y bwrdd mae Cynorthwyydd Arlywyddol Rwsia Vladislav Surkov. Mae'n feistrolgar a rhywsut hyd yn oed yn dirmygu Dirprwy Brif Weinidog Materion Cymdeithasol y DPR, Alexander Karaman, am amharu ar waith ar lansiad y flwyddyn ysgol newydd, cyfrifo a dosbarthu pensiynau a chymorth dyngarol. Mae Karaman yn swnllyd o dawel. Nid yw'n hoffi. Ar y llaw arall, nid yw pensiynwyr sy’n newynu ychwaith yn hoff iawn o’u sefyllfa bresennol. Ar ôl y dienyddiad, bydd Surkov yn siarad am hanfod Minsk ac yn rhoi cyfle i bob rheolwr a swyddog gwahoddedig ofyn eu cwestiynau a derbyn atebion iddynt.
Edrychaf ar y weithred gyda Karaman gyda datgysylltiad, er fy mod yn deall bod Surkov yn iawn. Mae angen cywiro'r broblem o swyddogion sifil nad ydynt yn gallu trefnu cyn lleied â phosibl o waith i ddarparu ar gyfer y boblogaeth. Dyma chi'n mynd. Rwy'n ei gwylio. Nid yw anawsterau gweithwyr swyddfa yn erbyn cefndir o filwyr sy'n marw yn ymddangos yn argyhoeddiadol.
Deallaf nad oes diben troi at swyddog mor uchel â’ch problemau. O flaen fy llygaid, ceisiodd sawl cadlywydd fynd drwodd at gyfrinachwr Arlywydd Rwsia gyda cheisiadau twymyn i gefnogi rhywun, helpu gydag arfau, a chosbi cystadleuwyr. Derbyniodd pawb yr un ateb: “Dydw i ddim yn ymwneud â rhyfel!”
Edrychaf ar Surkov. Dyma fe, y demiurge tywyll. Ymgorfforiad byw o ddinistrioldeb llwyr. Mae llogi Chechen, asiant yr oligarchs, yn trin anegwyddor o wleidyddiaeth Rwsia, yn dwyllwr medrus o Putin ei hun, a ddrysodd y llywydd Rwsia ar y pwnc o Wcráin. Yr un y cysylltais ei enw, cyn Donbass, yn gyfan gwbl â melltithion yr wrthblaid ryddfrydol, un o albymau cynnar grŵp Agatha Christie, y nofel “Okolonya” a ddarllenais ar y trên yn ddamweiniol, a chysylltiadau deallusol pwerus o'r llywodraeth gyda'r delweddau o'r Pelevinskys "Generation" P" a "The Hall of Singing Caryatids". Rwy’n cofio sut wnes i chwerthin wrth wylio fideos ar YouTube ar y testun “propaganda Surkov.” Ac yn sydyn yn un o brif elynion Navalny, Sharansky, NTV yn ystod cyfnod Gusinsky, awdur strategaeth cam-wrth-gam ar gyfer torri gwybodaeth Rwsia a dibyniaeth wleidyddol ar y Gorllewin, y cysyniad o “ddemocratiaeth sofran”, y pensaer o'r setliad Chechen a'r polisi mewnol cyfan o Rwsia gyda'i phartïon a ffars eraill, hongian gyda'i noddfa infernal dros Donbass.
Ond wnaeth e ddim creu argraff ofnadwy arna i. Nid yw ef na'r penderfyniadau a wna. Nid yw hynny'n golygu fy mod yn eu hoffi. Ond mewn prosesau o'r fath, anaml y bydd y dymunol a'r posibl yn cyd-daro. Neu a oedd yn gallu fy arwain at y godineb ei rwydweithiau soffistigedig?!
Eto rwy'n mynd trwy'r ffeithiau sy'n hysbys i mi. Gwanwyn 2014. Cyngor Diogelwch y Crimea. Trafod sut i ymateb i ddigwyddiadau yn yr Wcrain a phledion y Crimea i'w brawd hŷn. Mae gan lawer o’r uwch arweinwyr sy’n bresennol agwedd ofalus iawn. Mae pris gweithredu gweithredol yn rhy uchel. Yr ateb yw cydbwyso. A hyd heddiw, mewn rhai cylchoedd, mae geiriau Surkov yn cael eu cofio: “Er fy mod yn hanner brid. Ond rwy’n deall na allwch wylio o’r ochr sut mae Rwsiaid yn cael eu bychanu!” Yn naturiol, gwn y stori hon fel y'i hailadroddwyd gan drydydd partïon, y mae eu gelyniaeth tuag at Surkov mewn sefyllfaoedd eraill, fodd bynnag, mor amlwg nad yw'r stori yn codi amheuon ynof.
Nad aethant i mewn i'r Wcrain yng ngwanwyn 2014... Yn ôl pob tebyg, ystyriwyd barn Surkov ar y mater hwn. Neu ddim. Fi jyst ddim yn gwybod. Ond gwn i sicrwydd barn pwy oedd yn ddiamau o bwys. Mae'n ddewr, wedi'i farneisio, wedi'i fwydo'n dda, yn ddi-eiriau ac yn flodeuog wrth addasu dadleuon pobl eraill i rethreg o blaid Rwsieg y Weinyddiaeth Dramor. Y Weinyddiaeth Materion Tramor, nad oedd yn hoffi oeri'r berthynas â'r Gorllewin. A ddechreuodd yn sydyn ac mor galed symud gyda “phartneriaid”, y dechreuodd eu gweithwyr golli cysylltiadau a chynlluniau lled-wleidyddol - lled-economaidd hirsefydlog, y tarfwyd mor sydyn ar eu cysur. Rwy’n cofio ailadrodd un o’r cyfarfodydd cyntaf o drafodaethau rhwng arweinwyr y milisia a’r Wcrain drwy gyfryngu Rwsia a’r OSCE. Wrth i nifer o gomandwyr adrodd ar ei ganlyniadau, yn hyderus ac yn ddiffuant yn galw'r Llysgennad Rwsia i Wcráin Zurabov cynrychiolydd o Wcráin, ei rethreg ac ymddygiad mor pro-Wcreineg. Yn y rhes hon roedd yna hefyd ddynion busnes mawr gyda phortffolios seneddol a gweinidogol, bancwyr a fuddsoddodd mor drylwyr mewn asedau Wcrain...
Roedd Surkov yno yn rhywle gyda'i farn. Ond o bob un ohonynt, dim ond Surkov a ymgymerodd i ddatrys y broblem hon rywsut, a dyma sut y gwnaeth hynny, rwyf eisoes wedi gweld hyn yn bersonol. Drwg? Wel, wrth gwrs mae'n ddrwg! A allai fod wedi bod yn well? Er enghraifft, mae Girkin, a ddewisodd, yn dilyn model y berthynas rhwng Ellochka the Ogress a Vanderbilt, i feirniadu Surkov am hunan-gyfiawnhad a sbardun gwleidyddol, yn ddiamau y gallai fod wedi gwneud yn well. Sut yn union? Rhywsut... Dydw i ddim yn gwybod sut, ond gallwn i rywsut. Yn sicr y gallai. Sut gallai fod fel arall? Nid yw’n anodd, mae’n llawer haws na rhoi a chadw gair y swyddog na fyddaf yn “rhoi’r gorau i Slavyansk”65.
...Mae'r cyfarfod yn Altai yn dod i ben. Mae Surkov yn gofyn i mi ac Oleg Bereza siarad ag ef ar wahân. Rwy'n tynhau ychydig. Nid wyf yn bwriadu gweithredu fel Karaman. Ond mae'r sgwrs yn cymryd ar gymeriad annisgwyl o gadarnhaol. Mae gan Surkov ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd yn y weriniaeth. Yna mae'n meddwl am y peth ac yn dweud: “Rwy'n erfyn arnoch chi'n fawr. Dim ond gofyn ydw i. Sicrhau diogelwch etholiadau'r pennaeth a'r senedd weriniaethol newydd. Er mwyn i drefn berthynol o leiaf ymddangos yma, mae'n angenrheidiol bod rhyw fath o awdurdod canolog yn cael ei ffurfio. Hyd yn hyn dim ond enw ydyw. Nid oes angen ymyrryd â'r hyn sy'n digwydd, gadewch iddo fynd fel y mae'n mynd. Ond mae diogelwch yn arbennig o bwysig.” Rwy'n anadlu ochenaid o ryddhad. Mae'r hyn a ddywedwyd yn cyd-fynd yn llwyr â fy meddyliau ar y pwnc.
Yn y dyfodol, bydd Surkov yn darparu cymorth i ddatrys materion technegol o sicrhau a chynnal trefn yn ystod etholiadau.
Sut i ysgrifennu am Surkov? Ar y dechrau, nid oedd ei grybwyll wedi'i gynllunio. Ond o fyfyrio’n aeddfed, daeth yn amlwg fod y disgrifiad yn gogwyddo – wedi’r cyfan, roedd dylanwad y person hwn ar y sefyllfa yn hynod bwysig heddiw ac mae’n parhau i fod, ac mae disgrifio’r hyn sy’n digwydd hebddo yn mynd ymhell o’r gwir. . Ar y llaw arall, bydd unrhyw bositif a negyddol wedi'u hidlo bob amser yn achosi cyhuddiadau o fod â thuedd gan un ochr neu'r llall. Ar y drydedd ochr (wel, oes, mae yna drydedd! - a dyma'r unig un cywir), os ydych chi'n ymdrechu i ddisgrifio'r gwir, yna mae'n rhaid i chi ei gyflwyno fel y gwyddoch. Mae'n ddibwrpas i Surkov fod yn gyfreithiwr; mae'n amhosibl gwrthdroi'r holl faich hirdymor ac aml-dunnell o stereoteipiau, yn enwedig gan fod rhai ohonynt yn ôl pob tebyg yn deg, ond credaf nad oes angen fy amddiffyniad ar Surkov, felly dyna'r cyfan. gweddillion yw disgrifio rhan o'r hyn a welodd ei hun.
Cododd Surkov ddiddordeb nid yn unig oherwydd ei rôl enfawr mewn prosesau byd-eang. Gan fanteisio ar ei enw da fel y swyddog craffaf yn Rwsia fodern, creodd yr argraff briodol. Tenau, heini, gyda bysedd tenau hir pianydd a llygad croes eironig, o'r categori o ifanc am byth, er gwaethaf cyffyrddiad o wallt llwyd, gyda llygaid deallus dyn poenus o unig, cyfarwyddai'r byd o'i gwmpas yn gyson. Roedd yn amlwg yn hoffi sefydlu arbrofion cymdeithasol a, thrwy greu amodau diddorol, gweld sut y byddai'r rhai a ddewiswyd fel histrions yn ymddwyn. Cymerodd bleser amlwg mewn theatr ddynol.
Ymhlith y rhai oedd wedi'u gwnïo mewn casys pren, wedi'u gwasgu i mewn i fframwaith safonau, neu, i'r gwrthwyneb, wedi'u llygru gan hollalluogrwydd a difaterwch, wedi'u meddwi gan blygiant brwydrau cadair freichiau, roedd y siaradwyr brwd, y Marie-Antoinettes Rwsiaidd hyn, wedi ymgolli yn eu damcaniaethau a'u ffantasïau eu hunain. wedi ysgaru'n llwyr oddi wrth realiti, wedi'i shackio gan blinders diddordebau amlddimensiwn amrywiol ganolfannau pŵer, yn ddiog ac yn aml yn dwp, yn lluniaidd ac wedi dysgu gwisgo siwtiau o frandiau ffasiwn yn oddefgar, ond sy'n gwybod o gleisiau'r asgwrn cefn a chynnwrf gyrfaol y peryglon o weithgarwch gormodol, yn gyfarwydd â “rheolau'r gêm”, sydd amlaf yn cynnwys annerbynioldeb gwrthwynebu cic y bos, waeth beth fo'i gyfiawnder, sy'n ymarfer yn reddfol aphorism Talleyrand bod angen i chi “wisgo ym mhob achos ar gyfer gyrfa lwyddiannus llwyd, arhoswch yn y cysgodion a pheidio â dangos menter”, sydd wedi meistroli’n wych y sgil o ddehongli unrhyw un o’u trechu cywilyddus wrth amddiffyn buddiannau’r wlad fel llwyddiant anamlwg ac felly yn y tymor hwy, yn aml pwy welodd eu prif bwrpas yn y gwasanaeth yn meistroli'n fedrus arbenigrwydd gweithio bonheddig “saw-sw-maker” a “hauler”, a oedd yn deall yn iawn y grefft sgitsoffrenig o ddweud un peth, gwneud peth arall, a meddwl am rywbeth arall gan swyddogion, yr ymgeisydd gorau ar gyfer y fath beth. swydd ddiddiolch sy'n gofyn am “redeg sych rhwng diferion glaw”, i fod yn wialen mellt ar gyfer melltithion pawb, y gallu i gyfathrebu nid yn unig mewn cyfarfodydd swyddfa, ond hefyd yn y maes gyda phobl, y byddai rhai ohonynt yn rhwbio eu trwynau yn y amodol ar unrhyw raglen deledu trosedd, i gynhyrchu, gwneud a hyrwyddo penderfyniadau sy'n achosi gelyniaeth ar bob ochr a chyfranogwr, ond mae unrhyw un o'u dewisiadau amgen lawer gwaith yn fwy niweidiol i fuddiannau'r wladwriaeth, tra'n meddu ar awdurdod ac ymddiriedaeth ddigonol ymhlith uwch reolwyr? Doeddwn i ddim yn adnabod swyddog o'r fath.
Yn ystod ei ymweliad mis Medi â Donetsk, bydd Surkov a'i entourage yn cael eu lletya yng nghanolfan lluoedd arbennig DPR MGB. Fel gwesteiwr, byddaf yn cyrraedd yn y bore ac yn gallu cael sgwrs arferol gyda'r gwestai nodedig. Yn benodol, byddaf yn gofyn cwestiynau am faterion sy’n peri pryder imi ynghylch datblygiad pellach y broses yr wyf yn awr yn cymryd rhan ynddi. Deuthum i Donbass er mwyn syniad a oedd ar ddechrau'r daith yn pelydrol o glir, ond erbyn y sgwrs honno eisoes wedi mynd yn weddol bylu. Rwy'n gofyn cwestiynau, yn cael atebion. Ni allaf ddweud eu bod yn fy bodloni. Nid wyf yn meddwl eu bod yn bodloni fy interlocutor ychwaith. Ond daw’r sefyllfa’n glir, ac nid oes gennyf ddim i’w wrthwynebu i’r dadleuon a gyflwynir.
Yn ystod hanner cyntaf mis Chwefror 2015, daeth Surkov i Donetsk eto. Penderfynodd ef ei hun weld sut yr oedd y cytundebau Minsk newydd, yr oedd yn gyfrifol amdanynt, yn cael eu gweithredu. Yn ystod ei ymweliad, ceisiodd y cadlywyddion eto ei lusgo i ornest rhyngddynt eu hunain, er gwaethaf geiriau undonog yr uchel arweinydd mai heddwch oedd ei destun ac nad oedd ganddo ddim i'w wneud â rhyfel. Fodd bynnag, roedd heddwch hefyd yn rhagdybio sefydlogrwydd mewnol, felly mewn ymateb i gwynion y Tsar am weithredoedd annigonol Khodakovsky yn ystod ymgais y gelyn i dorri trwodd i'r ddinas a gweledigaeth ymateb Khodakovsky ar y pwnc, roedd angen deall y sefyllfa. Ond yn lle clywed partïon â diddordeb, aeth Cynorthwyydd Arlywyddol Rwsia yn syml i leoliad y digwyddiad, er gwaethaf gwrthwynebiadau gweithredol pawb. Pe bai rhywbeth wedi digwydd iddo, ni fyddai wedi ymddangos fel llawer i bawb, ond fe aeth o hyd. Yn gyntaf, yr adeilad “naw” ar gyrion maes awyr Donetsk. O dan ffrwydradau magnelau prin, mae Givi a Motorola yn adrodd am y sefyllfa. Maen nhw'n ei adrodd orau y gallant...
Yna rydyn ni'n mynd i safle Pont Putilovsky sydd wedi'i chwythu i fyny, sef un o faterion y broblem. Rwyf wedi bod yma o'r blaen, mae'r sefyllfa'n gyfarwydd. Mae arwydd mawr i Krasnoarmeysk ac Avdeevka yn dal eich llygad. Mae polion goleuo simsan gerllaw. Roedd y bont doredig yn gorchuddio sawl car. Mae dau gar arall wedi torri, wedi'u gorchuddio â huddygl, yn sefyll o flaen y bont. Mae'r hen Zaporozhets Sofietaidd gwyn yn edrych yn arbennig o arswydus yn erbyn cefndir pethau a nifer o deganau plant wedi'u gwasgaru gerllaw. Mae olion tân a ffrwydradau ym mhobman. Mae darnau o ffabrig pontydd wedi'u cymysgu ag eira budr yn erbyn cefndir brigau o goed noeth, canghennau wedi'u torri gan don chwyth, teiars car gwasgaredig yn gwneud i chi deimlo'n oer, ni waeth pa mor gynnes rydych chi'n gwisgo.
Donetsk, chwythu i fyny Putilovsky bont
Mae Surkov yn archwilio'r bont, ac ar ôl hynny rydyn ni i gyd yn mynd i'r ceir. Ar yr adeg hon, o bell, mae'r morter yn dechrau swnian fel mosgitos braster. Yn nhawelwch cyffredinol diwrnod o aeaf, o dan olion traed ar heol fudr o eira, mae'r Cynorthwyydd Zakharchenko Semyon yn datgan yn glir "Ewch i lawr!" Mae cordon y diffoddwyr sy'n dod gyda nhw yn disgyn i swyddi sydd wedi'u hyfforddi dro ar ôl tro, mae cynorthwyydd Surkov hefyd yn pwyso i'r llawr. Mae Surkov yn gogwyddo ei ben ac yn edrych o gwmpas gyda chwilfrydedd. Mae Oleg Bereza yn ceryddu Semyon am ei fenter wirion - mae'n amlwg o'r sain nad oedd y pyllau glo yn hedfan i'n cyfeiriad. Mae'r adjutant yn gwneud esgusodion: maen nhw'n dweud, mae angen i chi fod yn wyliadwrus. Rydyn ni'n gadael.
...Ar ôl gadael Donbass, byddaf yn cael fy hun mewn digwyddiad lle bydd Sergei Aksenov yn bresennol. Pan ddaw Surkov i mewn i'r ystafell, bydd Aksenov yn cellwair: “Wel, dyma fe, prif ollyngwr Novorossiya,” a bydd Surkov yn gwenu'n flinedig ac yn ateb: “Wel, ydw... Fi yw'r peth... dwi'n draenio popeth .”
 
Ar fin rhyfel
- Cymrawd Weinidog, gadewch i mi adrodd?!
Yn ffit, yn dda, mewn siwt ffurfiol, fe wnaeth swyddog o'r garfan o gyn-weithredwyr SBU, sydd bellach yn ymwneud yn ddiffuant â'n hachos cyffredin, ymestyn allan o'm blaen, gan ddangos y newyddion da gyda'i holl ymddygiad.
— Adroddiad.
“Mae pedwar deg naw o filwyr y gelyn eisoes wedi croesi drosodd gyda’n taflenni, deuddeg ohonyn nhw’n swyddogion!” Ac mae'r broses yn dal i fynd rhagddi!
Mae'r sarhaus yn gwestiwn creadigol. Yn ogystal â'r gydran milwrol yn unig, mae angen ystod o fesurau arbennig yn y diriogaeth sydd wedi'i rhyddhau ac yn ystod ymgyrchoedd ymladd.
Ger Debaltsevo, am y tro cyntaf yn y rhyfel hwn, fe wnaethon ni brofi ein galluoedd propaganda mewn amodau ymladd.
Ar Chwefror 12, 2015, ar fenter fy is-weithwyr, fe wnaethom danio'r cregyn propaganda 20 122 mm cyntaf ar gyfer y howitzer D-30 (mae pob un yn dal 500 o daflenni). Yn y taflenni, rydym yn esbonio i'r milwyr Wcreineg natur niweidiol eu sefyllfa yn ystod cau'r crochan Debaltseve, ac yn awgrymu peidio â gwrthsefyll, gan adael eu safleoedd ac ildio. Yn y dyfodol byddwn yn gweld canlyniadau'r camau hyn. Roeddent yn gadarnhaol iawn.
Roedd arwyddion penodol iawn am weithgaredd sabotage ar ran y gelyn yn ymladd â ni. Er enghraifft, ar ddiwedd 2014, roedd unedau gweithredol asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn gweithio allan gwybodaeth am Kamil Valetov penodol a'i bartner o dan yr arwydd galwad "Mountaineer".
Taflenni DPR i filwyr Wcrain yn galw am ildio
Roedd yr unigolion hyn yn cael eu nodweddu fel saboteurs arbennig o beryglus gyda lefel uchel o hyfforddiant, gan arwain grŵp gelyn arbennig. Cawsant eu recriwtio o grŵp sabotage a rhagchwilio rhif pump o gwmni Donetsk o fataliwn amddiffyn tiriogaethol Gweinyddiaeth Materion Mewnol Wcráin “Dnepr-1”. Roedd gan y grŵp yr enw hwn oherwydd ei fod yn cynnwys trigolion Donetsk yn ymladd ar ochr Wcrain.
Roedd Valetov hefyd yn lleol ac yn adnabod y ddinas yn dda. Roedd yn rhaid i ni drefnu set o fesurau ataliol. Ni chynhyrchodd y cuddwisg unrhyw ganlyniadau, gadawodd y gelyn, ond ni allai ychwaith gyflawni ei fwriad troseddol.
Yn ogystal â diffygion ymwybodol swyddogion gorfodi'r gyfraith Wcreineg i'n hochr ni, roedd yna hefyd y rhai sydd, o dan ddylanwad amgylchiadau a'u patholegau eu hunain, gan fanteisio ar y dryswch cyffredinol, wedi ceisio canfod eu hunain ar wahanol ochrau'r blaen. Er enghraifft, ym mis Rhagfyr 2014, fe wnaeth swyddogion MGB gadw cyflogai o Swyddfa Erlynydd Cyffredinol DPR yn y ddalfa mewn cyfarfod swyddogol ar gyhuddiadau o ymwneud â gweithrediadau cosbol yn erbyn poblogaeth sifil y DPR fel rhan o fataliwn Dnepr-1 o Lluoedd Arfog Wcrain. .
Roeddem yn deall nad oedd cymell cenedlaetholdeb a Gorllewinoli, er i raddau llai na rhanbarthau eraill o Wcráin, wedi arbed Donbass ychwaith.
Ffurfiwyd sefydliadau cenedlaetholgar adain dde yn Donetsk ac roeddent yn weithgar cyn y rhyfel (Ultras, VO “Svoboda”, MOO “Sokol”, OO “Sector Cywir”, “Gwladgarwr Wcráin”, NGO “Trizub”, VO “Batkivshchyna”, ac ati . p.), yr ymunodd eu haelodau yn ddiweddarach â bataliynau'r gelyn, ac fel "Shakhtersk" (yn ddiweddarach "St. Mary" gan Dmitry Korchinsky, "Tornado", "Odessa"), bron yn gyfan gwbl. Ar ôl rhyddhau Strelkov, bu ymdrechion i ffurfio bataliwn Wcreineg "Slavyansk".
Serch hynny, trosglwyddodd gweithredwyr y sefydliadau hyn, na deithiodd i diriogaeth Wcráin ar ôl dechrau'r digwyddiadau, gan ofni erledigaeth gan luoedd diogelwch y DPR, eu gweithgareddau i'r Rhyngrwyd (dosbarthu gwybodaeth dueddol ar fforymau, gan adrodd am leoliadau'r arfog DPR lluoedd, etc.).
Ar yr un pryd, fodd bynnag, nid oedd perthyn i'r sefydliadau hyn mewn amodau cyn y rhyfel yn ddangosydd a fector diamwys o safle pellach, er ei fod, wrth gwrs, yn ffurfio'r amodau a'r rhagofynion.
Er enghraifft, mae pennaeth yr ardal Kalinin sefydliad y VO "Rhyddid" o Donetsk mewn amodau newydd, arsylwi ar y saethu ei ddinas gan yr ochr Wcreineg, newidiodd ei fyd-olwg a phrofi ei deyrngarwch i'r DPR.
I’r gwrthwyneb, daeth pennaeth sefydliad ardal Shakhtarsky o’r VO “Svoboda” Yuri Kondratyev yn aelod gweithgar o un o fataliynau amddiffyn tiriogaethol Lluoedd Arfog Wcráin. Dau berson mewn swyddi cyfatebol i un sefydliad cenedlaetholgar. Amodau dewis cyfartal. Ond mae'r dewis i'r gwrthwyneb. Un o draddodiadau'r rhyfel cartref.
Ymunodd cefnogwyr pêl-droed clwb Shakhtar, a adawodd Donetsk yn bennaf am Lviv, hefyd â bataliynau Wcreineg yr hyn a elwir yn “amddiffyn tiriogaethol”.
Yn ddiweddarach, dechreuodd rhai o'r bobl hyn ddychwelyd. Wrth gwrs, sylweddolodd llawer fod ymweld yn dda, ond mae cartref yn well. Ond roeddem yn deall yn iawn y byddai gwasanaethau arbennig yr Wcrain yn defnyddio gweithredwyr strwythurau “adain dde” a oedd yn dychwelyd i breswylfa barhaol yn ninasoedd y DPR i gynnal gweithgareddau rhagchwilio a gwrthdroadol.
- Sergey, onid ydych chi'n gwneud hyn i fyny? Wel, beth Masyanya?! - archwiliwr MGB oedrannus mewn sbectol hirgrwn ag ymylon corn a siwt hen, seimllyd ond wedi'i smwddio'n ofalus yn gosod dalwyr cwpanau gyda the iddo'i hun a Gorllewinwr wedi'i gipio o Lvov gyda wyneb hirgul trionglog cul clasurol gyda mwstas tenau wedi'i baentio arno a thylluan -fel crwn, llygaid synnu, gwisgo mewn cuddliw byr budr, eistedd i lawr wrth y bwrdd holi crafu a sglodion a pharhau i ysgrifennu'r adroddiad â llaw.
- Dyakuyu... Efallai nad ydych chi wedi dod â rhywfaint o synnwyr i mewn i'r dyn? Yma mae gennych ffrind da iawn, Seryoga. Yna arteithio Yogo.
Daethpwyd o hyd i filwyr arall o uned filwrol 3004, dinas Zolochev, rhanbarth Lviv, mewn caethiwed yn y “cwt” (fel yr adeilad SBU lle roedd Weinyddiaeth Amddiffyn DPR a heddlu milwrol wedi'u lleoli).
Cadarnhaodd y wybodaeth bod menyw â'r arwydd galwad “Masyanya” mewn gwirionedd yn gwasanaethu yn y bataliwn. Hi oedd yr is-gapten Maria Alexandrovna Konyukova. Roedd hi'n agos at bennaeth staff yr Is-gyrnol Vlasenko Vyacheslav Viktorovich (arwydd galwad "Filin") a chyflawnodd ei gyfarwyddiadau unigol.
Ein diddordeb oedd y ffaith mai'r fenyw hon a neilltuwyd i grŵp o hyfforddwyr Americanaidd oedd yn cynnal dosbarthiadau gyda phersonél milwrol Wcrain. Roedd pob rheswm i ystyried yr Americanwyr yn bersonél milwrol proffesiynol.
Yn ogystal â milwyr cyflog Americanaidd a Gorllewinol eraill, ymladdodd llawer o frodyr Slafaidd yn ein herbyn hefyd. Yn anffodus, roedd Belarusiaid yn niferus. Ffurfiwyd y adrannau “Pahonia” a “Jaguar” yn grwpiau annibynnol. Roedd llawer o Belarusiaid ym bataliynau Azov, Donbass ac Aidar. Roedd amgylchedd cefnogwyr pêl-droed yn sefyll allan ar wahân.
Wrth weithio gyda charcharorion, roedd gen i ddiddordeb arbennig mewn seicoleg magnelwyr. Oddynt hwy y sifiliaid a ddioddefodd fwyaf. A nhw wnaeth daro mewn ysgolion, ardaloedd preswyl, ysbytai ac eglwysi. Felly ceisiais siarad â rhai ohonynt yn bersonol.
Gan ystyried y ffaith fy mod yn gyfarwydd â rhanbarth Odessa, yn ychwanegol at fy ngwaith dyddiol, dewisais 28ain Brigâd Mecanyddol Odessa fel fy niddordeb targed. Roedd y frigâd yn cael ei staffio bron yn gyfan gwbl gan drigolion Odessa, roedd trigolion rhanbarth Nikolaev, yn ymladd yn weithredol yn ein herbyn ac, yn bwysicaf oll, defnyddiwyd cryn dipyn o fagnelau.
Roedd y frigâd wedi'i lleoli o'r blaen yn ardal Odessa Chabanka,66 ar un o'r traethau yr oeddwn i wrth fy modd yn ymlacio ynddi ar un adeg. Ers Hydref 12, 2014, fe'i lleolir yn ardal Krasnoarmeysky yn y rhan o'r DPR a reolir gan Wcrain, ym mhentref Krasnoye. Roedd yn cynnwys adran rocedi o dri batri, uned milwyr traed o tua mil ac uned rhagchwilio o bum cant o filwyr. Roedd cyfanswm o tua thair mil o bersonél milwrol yn y frigâd.
Cyrnol Leshchinsky ac arweinwyr eraill y 28ain Brigâd fecanyddol Odessa o Lluoedd Arfog yr Wcráin, yn cymryd rhan yn y saethu yn Donetsk
Siaradais â’r carcharorion a chael atebion siomedig i’r cwestiynau a oedd o ddiddordeb i mi.
Roedd y sefyllfa yn yr uned filwrol, a ystyriwyd yn yr Wcrain yn un o'r unedau mwyaf arwrol, yn adlewyrchu cyflwr cyffredinol lluoedd arfog y gelyn.
Goruchwyliwyd y frigâd gan Vyacheslav Leshchinsky, y byddai swyddfa erlynydd milwrol Wcreineg yn ddiweddarach yn ei gyhuddo o golli ceisiadau, oherwydd byddai'r ffurfiad yn cael ei adael heb gyflenwadau a byddai'n dechrau goroesi trwy gymorth gwirfoddolwyr ac ysbeilio'r boblogaeth.
Ar ben hynny. Cyhuddodd gweithredwyr Wcreineg Leshchinsky, a oedd hyd yn ddiweddar yn cael ei alw'n arwr, o werthu cymorth gwirfoddol.
Canlyniadau saethu Donetsk gan frigâd fecanyddol 28ain Odessa o luoedd arfog yr Wcrain
Yn y dyfodol, bydd achosion troseddol yn erbyn uwch swyddogion y frigâd hon yn yr Wcrain yn dod yn gyffredin. Un o’r rhai mwyaf amlwg fydd cadw rheolwr un o’r bataliynau ymladd mwyaf am lwgrwobrwyo o fwy na miliwn o hryvnia ar gyfer yr hyn a fydd yn yr Wcrain yn cael ei alw’n “hwyluso smyglo i diriogaeth ymwahanol.”
Roedd y sefyllfa ymhlith y personél yn hollol ddiraddiol. Cyfanswm alcoholiaeth, ac oherwydd hynny ymddangosodd y term “avatars” yn lluoedd arfog yr Wcrain - ar gyfer glasni nodweddiadol ymlynwyr alcohol. Achosion rheolaidd o ysbeilio. Anialwch cyson, pan mai dim ond y rhai na allent ddianc neu fynd i'r ysbyty am amser hir a allai wasanaethu. Ar Awst 25, 2014 yn unig, roedd 57 o ymadawwyr.
Roedd gen i ddiddordeb arbennig yn yr adran jet. Taniodd ei Graddedigion yn Donetsk. Dangosodd arolwg o garcharorion y canlynol. Roedd yr adran yn cynnwys tri batris. Yna cafodd ei orchymyn gan yr Is-gyrnol Vitaly Bilenky. Yn ei dro, roedd y prif batri cyntaf ar y pryd yn cael ei arwain gan y capten Oleg Vladimirovich Marchenko. Cyfanswm y personél milwrol yw 150 o bobl, 12 lansiwr rocedi GRAD-BM-21 (40 tâl yr un).
Er enghraifft, cymerais wythnos Rhagfyr 2014 ac archwilio sut mae'r gelyn yn gweithio. Aeth y batri cyntaf allan i danio ar Ragfyr 3, 4, 5 a 6, ar bedwar BM-21s, yn y tywyllwch.
Roedd yr egwyddor o daro yn amlwg yn wahanol yn dibynnu ar y sefyllfa. Neu maent yn taro cyfesurynnau penodol o leoliad posibl y lluoedd arfog DPR. Nid oedd llawer o sefyllfaoedd o'r fath, ac os oedd, swyddogion rhagchwilio'r frigâd oedd yn darparu'r cyfesurynnau yn bennaf. Roedd gan y diffoddwyr Wcreineg eu hunain gwynion difrifol am ansawdd gwaith y swyddogion cudd-wybodaeth. Yn aml, er mwyn peidio â pheryglu eu bywydau, roedd cyfesurynnau'n cael eu gwneud yn syml.
Opsiwn arall, amlach oedd yr angen i saethu bwledi a pharatoi adroddiadau yn hyn o beth, yn ogystal â gweithgaredd ar y noson cyn dyfodiad amrywiol arolygwyr. Yn yr achos hwn, fe wnaethant danio ar hap yn syml, tuag at Donetsk neu ardaloedd poblog eraill o'r DPR.
Wel, y trydydd, opsiwn mwyaf ffiaidd, ond hefyd nid yn anghyffredin. Dim ond. Dangoswch i'r ymwahanwyr ble mae cimwch yr afon yn treulio'r gaeaf. Fe wnaethon nhw ein curo ni, gan sylweddoli eu bod yn saethu at sifiliaid. Digwyddodd hyn yn bennaf gyda'r nos, naill ai ar ôl i'r swyddogion gymryd llawer iawn o alcohol, neu ar ôl colledion sylweddol yn eu personél. Digwyddodd hyn yn aml ar ôl talu'r cyflog nesaf, a arweiniodd hefyd at fwy o alcoholiaeth. Yn anffodus, ni wnaed hyn gan y “Westerners”, nid gan hurfilwyr Americanaidd neu Sioraidd. Roedd y rhain yn drigolion yr ardal a ystyriwyd o blaid Rwsieg. Eh, Odessa, Odessa...
 
Crooks
Fel y gwyddoch, mae'n haws dal pysgod mewn dŵr mwdlyd. Mae unrhyw stori chwyldroadol yn denu pob math o swindlers sy'n gobeithio cynhesu eu dwylo ar gyffordd prosesau, pan fydd yr hen yn torri a'r newydd heb ei ffurfio eto. Mae hwn yn amgylchedd ffrwythlon ar gyfer y rhai sydd am ddiwallu eu hanghenion mewn amgylchedd ansefydlog a beirniadol. Mae'r set yma yn amrywiol ac yn gymhleth. Uchelgeisiau, prosiectau gwleidyddol, sgamiau ariannol a dim ond pobl wallgof.
...Cyngerdd gan Joseph Kobzon ar achlysur urddo Alexander Zakharchenko yn Bennaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk.
Aeth y rhan swyddogol a'r perfformiad ei hun heibio. Nesaf i fyny yn ginio cyfeillgar gyda chyfranogiad Zakharchenko, Kobzon, rheolaeth y lluoedd arfog ac aelodau o Gabinet y Gweinidogion.
Rwy'n mynd i lawr i lawr cyntaf minws y Capital Hotel, lle mae'r bwrdd wedi'i osod. Mae bron popeth yn ei le yn barod. Wrth fynd heibio i'r gwarchodwyr, gwelaf fod hen ŵr golygus o olwg fonheddig yn sefyll yn yr ardal hamdden. Siwt dri darn drud, amlwg yn Eidalaidd, esgidiau lledr patent, a chadwyn aur o oriawr boced yn hongian o'r fest. Mae steil gwallt uchel y mwng llwyd wedi'i steilio'n dda. Ar y frest ar ddwy ochr y siaced, sy'n fwy atgoffa rhywun o gôt gynffon, mae gwobrau wedi'u gwasgaru. Estynnodd yr hen ddyn yn ddisymud, gan ddal ei gefn yn falch.
Wrth ymyl yr ymgorfforiad hwn o bendefigaeth, mae merch ifanc, wyneb crwn gyda chyrlau cyrliog mewn ffrog les gymedrol yn ffidlan gyda'i choesau main.
Cerddaf ymhellach ac allan o gornel fy llygad gwelaf fod Yuri Lekstutes yn nesáu at symbol y camall ac yn siarad yn fywiog am rywbeth.
Rwy'n poeni. Mae Lekstutes yn cael ei ystyried yn ffurfiol yn Weinidog dros dro dros Ddiwylliant y DPR, ond ni fydd yn cael ei ailbenodi i Gabinet newydd y Gweinidogion. Ddeuddydd cyn hynny, treuliodd Zakharchenko, Bereza, a minnau hanner diwrnod yn trafod strwythur a chyfansoddiad y llywodraeth newydd y byddai Alexander Zakharchenko yn ei chyflwyno trwy ei benderfyniad. Ymhlith eraill, gwnaed penderfyniad ar Lekstutes ar anogaeth Bereza. O ran Yuri Olegovich, mae Gweinyddiaeth Materion Mewnol DPR wedi casglu deunyddiau am weithgareddau twyllodrus, ac ychydig yn ddiweddarach bydd yn cael ei arestio.
...Rwy'n cofio fy nghyfarfod cyntaf o Gabinet y Gweinidogion yn llywodraeth Alexander Borodai. Yno cefais fy mhenodi i swydd y gweinidog. Ar ddiwedd bwrdd hir eisteddodd dyn â chlustffon ffôn symudol ar ei glust. Ar y pryd doeddwn i'n nabod bron neb yn y llywodraeth. Ar ôl y cyfarfod, daeth dyn â chlustffon ataf a dweud:
- Helo! Fi yw'r Gweinidog Diwylliant! Helpwch fi! Rwyf wedi bod dan arestiad ym bataliwn Vostok ers pum diwrnod bellach!
- Sut wnaethoch chi yn y diwedd yma?
– Daethant â mi fel y gallwn lofnodi'r dogfennau yr oedd eu hangen arnynt a stampio'r sêl yn y swyddfa!
Yn naturiol fe wnaethon nhw helpu ac ymyrryd. Parhaodd Lekstutes i weithio yn ei swydd.
...A nawr mae Lekstutes yn cyfathrebu â'r dyn gwallt llwyd golygus. Gan wybod bod rhywbeth o'i le arno, penderfynais egluro pa fath o bobl oeddent.
Rwy'n mynd â Lekstutes i ffwrdd ac yn gofyn cwestiwn iddo, pwy yw hwn?
- Ooo! Mae'r rhain yn bobl ddifrifol iawn! Byddant yn rhoi cefnogaeth ryngwladol i Alexander Vladimirovich ar y lefel uchaf! Mae'r rhain yn gynrychiolwyr o Dŷ Romanov! Ac mae cudd-wybodaeth Rwsia a holl lywodraethau Ewropeaidd yn gweithio'n uniongyrchol gyda Thŷ Romanov!
-Pwy ddaeth â nhw?
- Wel, mi.
- Clir.
Dychwelaf a nesáu at yr hen ŵr.
- Helo Helo. Pwy wyt ti, annwyl?
– Fi yw cynrychiolydd llawn-potensial Ei Mawrhydi Ymerodrol ac atwrnai llawn-potensial yr Imperial House! Y wraig hyfryd yw fy nghynorthwyydd. – Wrth y geiriau hyn mae'r ferch yn gwneud hanner cyrl.
- Ac yn fwy manwl? - Gofynnaf ac mewn ymateb rwy'n clywed araith ddryslyd am Matilda Kshesinskaya, y tywysogion Vladimir, Andrei a Boris Vladimirovich a pherthynas gymhleth â chymdeithas Tŷ Romanov.
- Felly rydych chi'n dod o Maria a Georgy Romanov? - Rwy'n egluro. O leiaf des i ar draws y “personau mwyaf awst” hyn yn gynharach yn natur fy ngweithgareddau blaenorol.
- Na, cangen amgen ydym ni!
-Beth yw eich gwobrau? – Rwy'n troi sawl tlws crog am yn ôl tuag ataf. Maent yn fawr, yn llachar ac yn ddiystyr. Nid oes unrhyw ystafelloedd. - Wladwriaeth?
- Na, wel, cyhoeddus.
-Pwy yw hwn? – Rwy'n pwyntio at seren aml-belydrog ar ochr dde fy mrest maint soser fach.
- Hyn, wyddoch chi... - Yna mae rhyw fath o chwarae unigryw a chymhleth ar eiriau, ymhlith y gall rhywun glywed “arwr”, “dewr”, “uchaf”, “ewyllys Duw”, “eithriadol” a rhywbeth arall .
- Pwy a'i sefydlodd a phwy a'i dyfarnodd?
Mewn ymateb, unwaith eto rhyw fath o gobbledygook gan y “gymdeithas”, “undeb”, “cyngor herodrol cyhoeddus” ac “arbenigwyr brenhinol”.
- Pwy yw arweinydd y sefydliad hwn?
- dwi'n…
- Felly yr ydych yn gwobrwyo eich hun?
- Wel mae'n debycach i Ydy.
– A sawl copi o'r wobr hon sydd yna?
- Tri…
– Beth am aelodau’r sefydliad?
- Ti'n gweld...
- Clir.
Mae'r hen ddyn, gan sylweddoli ei fod yn dioddef fiasco, yn dechrau mynd yn nerfus ac, mae'n debyg, eisiau creu argraff arnaf. Mae'n siarad nonsens yn ddryslyd am ei wasanaethau i ddynoliaeth. Y canlyniad yw ymgais i wthio CD o ganeuon troseddol a berfformiwyd ganddo yn fy llaw. Ar y ddisg mae wedi'i restru fel rhywbeth fel "Nikola Pitersky."
Dim mwy o gwestiynau.
Rwy'n mynd at y gwarchodwyr ac yn eu gorchymyn i hebrwng y cwpl ar unwaith a mynd â nhw allan o'r ddinas tuag at y ffin.
Roedd yna sgamwyr gyda chynlluniau mwy cymhleth. Yn ystod cwymp a gaeaf cynnar 2014, dechreuodd cynllunwyr ariannol fynychu Donetsk. Enw eu prosiect oedd “Money of Novorossiya”.
Roedd y Rhyngrwyd a hyd yn oed rhai cyfryngau wedi'u llenwi â gwybodaeth am greu "arian cyfred Novorossiya".
Roedd Cadeirydd Goruchaf Gyngor y DPR ar y pryd, Boris Litvinov, wedi’i gyfareddu gan y twyllwyr clyfar. O lawr y Senedd y dechreuodd yr ymosodiad ar greu'r hyn a elwir yn nodau cyfrif. Ar yr un pryd, plymiodd Litvinov benben i'r sefyllfa ddieflig hon, gan ddwyn anfri arno'i hun, ei fod yn y pen draw wedi colli swydd Cadeirydd y Cyngor a'r cyfle i ffurfio ei rym gwleidyddol ei hun ynddi. Er bod lle i gredu ei fod yn cael ei ddefnyddio “yn y tywyllwch”, heb ddeall yn iawn hanfod y gêm oedd yn cael ei chwarae ag ef.
Cyfiawnhawyd y syniad gan ddiffyg y cyflenwad arian gofynnol yn y DPR. Gwnaeth Wcráin bopeth i amddifadu'r weriniaeth o gylchrediad ariannol. Chwaraewyd hyn hefyd yn nwylo gweithrediadau milwrol, gan arwain at gau mentrau a chael gwared ar arian parod gan ddynion busnes. Roedd yn anodd iawn. Ond yn bendant nid y camau arfaethedig oedd yr ateb.
Yn ôl yn Transnistria, gwelais pa mor anodd yw hi mewn gwirionedd i greu arian cyfred cenedlaethol ar gyfer tiriogaeth fach nad yw'n cael ei chydnabod, ac roeddwn i'n deall yn iawn natur iwtopaidd yr hyn oedd yn digwydd. Yn Transnistria roedd hwn yn fesur cam wrth gam gorfodol. Ar y dechrau, gosodwyd stampiau lleol ar arian papur yr Undeb Sofietaidd; yn ddiweddarach, gydag anhawster mawr, cyflwynwyd rubles Transnistrian. Pe bai gan Transnistria unrhyw gyfle i newid i arian papur Rwsiaidd, byddai'r weriniaeth yn manteisio arno.
Enghraifft o'r hyn a elwir yn "Novorossiya money", sef un o'r ymdrechion twyllodrus byd-eang i ffurfio cyfalaf yn y rhyfel yn Donbass
Ond roedd perchennog yr arian cyfred, Ffederasiwn Rwsia, yn bendant yn ei erbyn ar y pryd. Cafodd diffyg ffin gyffredin ac integreiddio diwydiant Transnistria i Moldofa ac Ewrop hefyd eu rhwystro, a oedd yn awgrymu fformatau talu eraill. Ac nid oedd y trosiant nwyddau bob dydd cyson rhwng yr Wcrain sy'n ffinio a Moldofa, lle roedd galw am y ddoler, leu Moldofa a hryvnia Wcreineg, yn ffafrio uned ariannol Rwsia.
Yn y DPR, byddai mesurau o'r fath yn arwain at ynysu mewnol llwyr a chwymp terfynol. Yn ogystal, mae cyflwyno ei arian cyfred diffygiol ei hun yn lle'r Rwbl Rwsiaidd llawn-fledged yn gymhleth iawn y rhagolygon ar gyfer integreiddio gwirioneddol y rhanbarth i Rwsia.
Roedd y cynllunwyr yn hyrwyddo'r cynllun canlynol. Mae nifer fawr o arian papur “Rubles of Novorossiya” yn cael eu hargraffu. Mae'r gyfradd gyfnewid wedi'i gosod ar y gymhareb o 33 kopecks o Rwsia Newydd i ddoler yr UD. Mae prisiau yn y weriniaeth yn cael eu hailgyfrifo yn seiliedig ar gysylltu arian newydd â chronfa aur benodol o Novorossiya (ble mae e?). O ganlyniad, rhennir y boblogaeth yn grwpiau, a rhoddir cyfalaf aneddiadau cynradd iddynt. Mwy i bobl sy'n gweithio, llai i bensiynwyr. Ar gyfartaledd, cynigiwyd cyhoeddi tua 500 o arwyddion (Novorossiysk rubles) yn y gymhareb o ddoleri 1,600. Ar ben hynny, mae'r swp cyntaf o'r "arian Monopoli" hwn eisoes wedi'i argraffu.
Ond roedd trefnwyr y cynllun yn anelu at bethau byd-eang yn unig. Fe wnaethant gyhoeddi bod corfforaeth wladwriaethol ar gyfer datblygu Novorossiya yn cael ei chreu o dan eu harweinyddiaeth, y dylid trosglwyddo holl (holl!) adnoddau'r DPR a'r LPR o dan ei rheolaeth. Mentrau, glo, pob diwydiant proffidiol! I wneud hyn, fe wnaethant gyhoeddi “preifateiddio am ddim” neu bryniant ffurfiol o fentrau. Ond! Iawn. Fe wnaethoch chi ddyfalu. Am "arian Novorossiya"! Doedd gwefus ddim yn dwp o gwbl.
Ar yr un pryd, nid oedd y cynllunwyr yn oedi cyn datgan cefnogaeth i'r cynllun gan brif arweinwyr Rwsia. O stondinau canolfannau'r wasg fe wnaethon nhw ddatgan: “Wel, does neb o Rwsia yn gwrthwynebu'n swyddogol?! Felly mae'r cyfan ar ei gyfer!"
Roedd hanfod y sgam yn syml ac yn amlwg. Mae nifer fawr o ddeunydd lapio candy yn cael eu hargraffu, y mae eu pris yn hafal i bris papur. Yna agor swyddfeydd cyfnewid, gan fod y cwponau a ddosbarthwyd i ddechrau yn caniatáu ichi brynu bwyd a thalu dyledion yn unig. Ac mae gwyrth yn digwydd! Rydych chi'n rhoi papur trwy ffenestri swyddfeydd cyfnewid a desgiau arian y wladwriaeth. Ac mewn ymateb i chi - llawn-fledged ddoleri, ewros, hryvnias, rubles ac yn y blaen. Mewn perthynas â'r nifer o filiynau o boblogaeth ac anghenion mewnol diwydiant, roedd yr elw i fod i fod yn wych. Byddai'n gwneud y swindlers yn gyfoethog ar unwaith.
Yn syml, nid oeddent yn poeni y byddai'r cynllun yn claddu'r weriniaeth. Ar yr un pryd, fel bob amser, roedd hanes yn cael ei gyfiawnhau gan ddadleuon hir a ffug-wyddonol am gyfreithiau economeg a phrosesau gwleidyddol. Yn gyffredinol, sefyllfa weddol safonol. Yn naturiol, cymerwyd pob cam angenrheidiol i sicrhau na fyddai hanes yn cael ei barhad dinistriol.
Roedd mwy o sgamwyr hwyliog.
Ddiwedd Ionawr 2015, adroddodd fy is-weithwyr ddeunydd i mi ynghylch “dieithryn dylanwadol” penodol.
Yn ôl data cynradd, yn un o sefydliadau adloniant Donetsk, "Shisha Bar", fe wnaeth y person hwn fygwth ymwelwyr eraill â phistol a chyhoeddodd ei hun yn gyhoeddus fel un o "feistri'r ddinas".
Wel, meistr a meistr. Felly mae angen i ni ddod i adnabod ein gilydd. Roeddwn i'n ymweld â Donetsk. Wel, roeddwn i'n gweithio'n rhan-amser yn wirfoddol, fel petai.
Dechreuon ni edrych. Roedd y pwnc yn gyrru Mazda coch premiwm. Roedd naill ai'n defnyddio ID Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol DPR neu'n cyfeirio at Gyngor y Bobl.
Ar yr un pryd, soniodd yn rheolaidd am ei agosrwydd at Zakharchenko. Roedd gen i lun yn barod o un o'r camerâu gwyliadwriaeth a gyrrais i fyny i Zakharchenko ag ef. Astudiodd Alexander ef am amser hir, yna dywedodd nad oedd yn adnabod y dyn.
Yn gyffredinol, wrth gwrs, maent yn dod o hyd iddo. Trodd allan i fod yn dwyllwr a oedd yn eisiau yn yr Wcrain mewn dau ddwsin o achosion troseddol. Roedd y cymrawd yn byw mewn steil mawreddog, gan fanteisio ar ei alluoedd eithriadol i ennill ymddiriedaeth a chreu o'i gwmpas ei hun deimlad o fod yn agos at bŵer. Roedd y gwn y bygythiodd ag ef yn drawmatig.
Roedd y dyn (ei enw oedd Dmitry) wedi cyfarfod â llawer o swyddogion lleol erbyn hynny, gan gynnwys y rhai ar lefel weinidogol. Ffurfiodd rwydwaith o gysylltiadau angenrheidiol yn weithredol.
Roedd Zakharchenko eisiau siarad ag ef, gan iddo gael ei grybwyll yn areithiau'r Khlestakov nesaf.
Deuthum i fy hun â'r carcharor adref i Zakharchenko.
Roedd y dyn yn nerfus, ddim yn deall ble roedd yn cael ei gymryd. Roedd wedi gwisgo'n drwsiadus. Siwt ddrud, esgidiau chwaethus, tei ffasiynol tenau cain. Mae modrwy enfawr ar y bys. Oriawr aur y Swistir, hances fawr ag arogl. Moesau croesawgar iawn.
Ar y ffordd, ceisiodd Dmitry gyfathrebu â mi, ond fe wnes i orchymyn iddo gau ei geg.
Cyrhaeddon ni a mynd i mewn i'r tŷ. Rydym yn aros. Zakharchenko yn mynd i mewn.
Mae fy nghleient yn neidio i fyny ac yn rhedeg i fyny at Alexander.
- Aleksandr Vladimirovich! Chi yw fy nelfryd! Fe wnes i bleidleisio drosoch chi! Diolch i'r nefoedd am roi'r cyfle i mi sgwrsio gyda chi! Mae gen i gymaint i ddweud wrthych chi! Diolch am gytuno i wrando arna i! “Mae hyn er gwaethaf y ffaith nad oedd hyd yn oed yn gwybod ble roedd yn cael ei gymryd tan yr eiliad honno.”
Mae Zakharchenko yn ei dorri i ffwrdd, yn gofyn ychydig o gwestiynau byr ac yn gadael.
Yn gyffredinol, roedd hwn yn achos ar ei ben ei hun pan wnaethom, trwy gysylltiadau personol â’r heddlu, drosglwyddo carcharor i’r Wcráin, lle’r oedd wedi’i roi ar y rhestr eisiau yn flaenorol.
 
Clecs
- Mae Bezler yn bersonol yn torri dwylo milisia a arestiwyd i ffwrdd !!!
- Nid breichiau yw'r rheini, ond coesau! Ac nid ef sy'n gwneud y torri, ond platŵn o fodelau benywaidd ifanc cynddeiriog! Mae'n eu cadw yn yr islawr ac yn eu gosod ar y dynion!
- Stopiwch fe! Mae gan Bezler drefn ragorol yn Gorlovka, ond y dienyddiwr go iawn yw Khodakovsky. Mae'n dal i gael hwn o'r SBU!
- Khodakovsky?! Ydy, mae e’n wan i fynd i’r rheng flaen, mae o mewn twll yn ei bizzeria. Nid yw'n torri unrhyw beth o gwbl! Mae ganddo broblem arall. Cymerodd ddeg lemon o Akhmetka i drosglwyddo Donetsk i'r dil! O'i bumed sail y gwna basio, a'r dill a ddaw i mewn. Ac yn y trydydd gwaelod mae eisoes wedi bod yn ddigalon yn cuddio ac yn difrodi'r ddinas gyda'r nos! Mae'n swyddog SBU!
– Pa bumed sylfaen?! Ddoe roeddwn i yno gyda Horvat a San Sanych! Mae popeth yn iawn yno! Mae gennym ni broblem fawr gyda Khmury! Mae eisoes yn biliwnydd gydag arian gan fanciau ysbeilio, swyddfeydd cyfnewid, puteiniaid a gorsaf fysiau sydd wedi dirywio !!!
- Yn gyffredinol, ni fydd unrhyw drefn! Mae'n ymddangos bod yr MGB wedi cymryd drosodd, ond mae Pinchuk bellach ar gau yn yr islawr ar Lubyanka. Fe wnaethon nhw fy arestio'n iawn ym Moscow!
- Yr hyn sy'n bwysicach yw bod Zakhar wedi ffoi o'r ddinas gyda'r ysbeilio! Ddoe gyrrodd ei Mercedes tua'r ffin!
Etc.
Roedd sibrydion yn llygru meddyliau'r milisia, ac roedd yr awydd i grafu eu tafod wrth leihau hamdden draddodiadol yn ffurfio math newydd o hamdden.
Ers diwedd mis Hydref 2014, dechreuodd Donetsk gael ei aflonyddu gan wybodaeth am sabotage gelyn a grwpiau rhagchwilio yr honnir iddynt baratoi a chynnal ymosodiadau terfysgol. Roedd sôn cyson am lori sothach neu fws mini penodol, sy’n cludo morter, yn eu defnyddio i dargedu targedau yn y ddinas, ac yn diflannu ar frys.
Nid oedd llawer o ragofynion go iawn ar gyfer hyn, ond datblygodd sibrydion yn erbyn cefndir o ddwysau sydyn o sielio ardaloedd preswyl y ddinas nid yn unig gyda magnelau, ond hefyd gyda morter. Bu farw nifer fawr o sifiliaid, dinistriwyd tai a seilwaith arall. Daeth agoriad y flwyddyn ysgol newydd yn Donetsk i ben gyda saethu magnelau a morter yn un o'r ysgolion. Gan ystyried yr ystod gymharol fyr o ddau i dri chilomedr ar gyfer, er enghraifft, morter 82-mm, cododd cwestiynau ynghylch ble i daro. Ymosododd y gelyn o'r cyrion a feddiannai, ond cafwyd awgrymiadau hefyd o weithgaredd sabotage. Gwyddom fod y gelyn yn ceisio hyfforddi saboteurs a therfysgwyr yn ddwys, ond bryd hynny daethom yn amlach i ddod ar draws selogion cenedlaetholgar, thugs neu gefnogwyr swynol. Yn raddol, daeth lefel hyfforddiant systematig troseddwyr yn uwch, gan fod gweithwyr proffesiynol o blith hyfforddwyr y Gorllewin yn cymryd rhan yn eu hyfforddiant, a oedd wedi bod yn ffurfio mintai debyg ledled y byd ers sawl blwyddyn.
Fodd bynnag, bryd hynny, prin oedd y canfed rhan o'r sgwrs gyffredinol i gadarnhau gwybodaeth am DRG67. Roedd hyn, ymhlith pethau eraill, yn ei gwneud hi'n anodd iawn cyflawni gwaith gwrth-sabotage go iawn, a oedd yn hynod angenrheidiol.
Ar yr un pryd, gwelsom i raddau helaeth weithgareddau traddodiadol grwpiau sabotage a rhagchwilio. Mae'r cyrch 400-cilometr a gynhaliodd paratroopwyr Wcrain ar ein cefnau ym mis Awst 2014 yn hysbys iawn. Disgrifiwyd manylion yr ymgyrch hon yn fanwl i mi yn ddiweddarach gan bennaeth bataliwn yr 81ain Frigâd Awyrennol, Oleg Kuzminykh, gyda balchder a phleser heb ei guddio. Ond bu llawer o ymosodiadau eraill gan grwpiau gelyn. Ar ddechrau'r digwyddiadau, roedd gwybodaeth bod saboteurs wedi ymrestru yn y milisia a, thrwy ddefnyddio dogfennau a gyhoeddwyd, arfau a cherbydau, wedi cyflawni ymosodiadau a throseddau. Roedd gwybodaeth o'r fath hefyd yn gofyn am astudiaeth fanwl ac ymateb digonol. Datgelwyd ffeithiau tebyg, a oedd yn bosibl dim ond gyda dull proffesiynol cymwys o strwythurau diogelwch.
Ym mis Hydref 2014, bu sawl ymgais i gragen ar adeilad MGB. Difrodwyd un o'r adeiladau, torrwyd bron pob un o'r ffenestri, anafwyd sawl gweithiwr, a lladdwyd sifiliaid ar hap.
Yn seiliedig ar sgyrsiau cyson am y DRG, gorchmynnais ffurfio grwpiau cyfunol i batrolio'r ddinas, gan ei rhannu'n sectorau. Crëwyd pencadlys gweithredol, a gafodd y dasg o gydlynu gweithgareddau gweithredol i'r cyfeiriad hwn. Cynhaliodd "Naruzhka" a gwasanaethau eraill chwiliad gweithredol cyson. Ar Hydref 31, 2014, ar gynnig y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol, llofnodwyd a derbyniwyd cynllun rhyngweithio rhyngadrannol cynhwysfawr i'w weithredu, a oedd yn ei gwneud hi'n bosibl cydlynu'r ymdrechion angenrheidiol ar lefel y system.
Ni chafwyd llawer o ganlyniadau oherwydd y sibrydion chwyddedig gormodol. Yn wir, fe wnaethom ddarganfod nifer o rookeries a caches o DRGs Wcreineg clasurol, a oedd, wrth ddod i mewn i'n tiriogaeth, yn cywiro'r ffrwydron a'r ambushes a drefnwyd. Roedd fy ymladdwyr yn gwrthdaro â nhw. Bu colledion ar y ddwy ochr. Lladdwyd sawl saboteur ger Gorlovka a Novoazovsk wrth geisio mynd i mewn i'n tiriogaeth. Ond roedd hyn yn wahanol iawn i'r wybodaeth gyffrous y ddinas.
Yn gyffredinol, roedd gwaith gwrth-sabotage a gwrth-derfysgaeth yn gofyn am y cysondeb a'r cydlyniad uchaf posibl gan yr holl asiantaethau gorfodi'r gyfraith a chyfranogiad allweddol rhan sylweddol o'm hadran. Roedd diffyg cryfder bob amser, ac roedd angen dod o hyd i unrhyw gronfeydd wrth gefn.
Chwilfrydedd trist yn hyn o beth oedd Strelkov, a ymddangosodd eto ar y gorwel. Ar ddechrau mis Chwefror 2015, cyhoeddodd ddatganiad truenus yn y gofod gwybodaeth am ei barodrwydd i wasanaethu yn lluoedd diogelwch y DPR a chais i’w “symbylu”.
Ffrwydrodd y cyfryngau gyda phenawdau “Mae Igor Strelkov yn symud i Donbass”, “Mae’r Cyn-Weinidog Amddiffyn Igor Strelkov yn rhuthro i’r rheng flaen” ac eraill.
Ers i’w neges, yn benodol, ddweud: “... mae gen i brofiad sylweddol mewn gwaith cudd-wybodaeth a gwrth-ddeallusrwydd gweithredol, gweithredol-ymladd ac arweinyddiaeth yn y parth rheng flaen a thu ôl i’r blaen, yn ogystal â’r frwydr yn erbyn arfog anghyfreithlon grwpiau a'r bandit o dan y ddaear... Yn unrhyw un o'r rhinweddau hyn rwy'n barod i gael fy ngalw i wasanaethu yn y Lluoedd Arfog neu asiantaethau diogelwch y DPR neu'r LPR,” yna, fel y Gweinidog Diogelwch Gwladol presennol, penderfynais heb pysgod, fel y dywedant, mae penhwyaid.
Nid oedd digon o weithwyr proffesiynol, ac er bod Girkin yn gomander hollol anghymwys a hysterig, roedd ganddo brofiad ym maes gwaith gwrthderfysgaeth yn Chechnya. Cynhaliais yr holl ymgynghoriadau angenrheidiol yn hyn o beth a phenderfynais ei benodi fel fy nghynghorydd ar wrthderfysgaeth gyda'r sicrwydd y byddai'n gweithio mewn gwirionedd ac na fyddai'n ffansio ei dân oferedd ei hun. Ond ofer fu'r aros i mi dderbyn y cais hwn, yn ogystal ag i'r cyfeiriadau datganedig eraill. Penderfynodd Girkin, i gael ei gyflogi, fod cais yn y cyfryngau neu ar rwydweithiau cymdeithasol ar y Rhyngrwyd yn ddigon, ac nid oes angen ei anfon at ddarpar gyflogwr. Mae'n debyg bod yn rhaid i mi ei ateb trwy'r cyfryngau hefyd. Roedd yn flaengar newydd mewn technoleg cyflogaeth a recriwtio. Ond o ddifrif, dyrchafodd y cymeriad eto ei hun ar alar a thrafferthion Donbass, ymhell o'r digwyddiadau trasig yr adeiladodd ei brifddinas arnynt.
Clecs. Mae gan y gwasanaethau cudd-wybodaeth ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith dechneg o'r fath. Fe’i gelwir yn “ddaduniad o grwpiau troseddol a dinistriol trwy gyfaddawdu arweinwyr.” Mae'r syniad, fel y mae'r enw'n ei awgrymu, yn syml. Drwy greu a lledaenu sibrydion difenwol yn fwriadol, yn aml gallwch gyflawni mwy na gyda grym ac arian.
- Pwy ydych chi'n ufuddhau?! Daethoch chi am syniad, ac mae'r comander jerk hwn o'ch un chi yn leinio ei bocedi!
Mae'r dechneg yn syml. Gwaddod ynghyd ag ymatal moesol.
Yn wir, mae rhan sylweddol a mawr o bŵer arweinwyr, yn enwedig rhai anffurfiol, yn dibynnu ar awdurdod. Ef sy'n gorfodi ei is-weithwyr i ufuddhau i orchmynion heb gŵyn. Os byddwch yn cynnau ffiws yr amheuaeth, rhowch yn eich pen y syniad bod eich arweinydd yn ddihiryn, yn lleidr, yn llwfrgi, yn ddirywiedig, yna yn hwyr neu'n hwyrach bydd hierarchaeth yr is-drefniant ac effeithlonrwydd yn dechrau dadfeilio. Mae sefyllfaoedd o'r fath yn amlygu eu hunain yn arbennig o amlwg mewn rhyfel. Mae'r rheolwr yn rheoli mewn amodau eithafol. Mae y diffoddwyr yn barod yn barhaus i ladd a marw. Dyma hanfod milwr go iawn - lladd a marw ar orchymyn. Mae amodau straen o'r fath ar gyfer ysbryd y rhan fwyaf o bobl yn gwaethygu golwg byd, hunan-adnabod ac asesiadau pobl.
Roedd nifer o brif dueddiadau yn y llif di-stop o sibrydion. Ar y naill law, roedd y gelyn yn cynhyrchu "camwybodaeth" amrywiol yn gyson trwy'r cyfryngau a'i asiantau. Mae'n rhad ac yn eithaf effeithiol. Ar y llaw arall, creodd dryswch lleol, canlyniadau amrywiol gwrthdaro cyn y rhyfel, a ffantasïau nifer o wneuthurwyr newyddion nad oeddent yn gwbl ddigonol, grochan ar gyfer clecs. Hefyd, roedd rhai twyllwyr a geisiodd wneud gyrfa wleidyddol iddynt eu hunain yn y rhyfel wedi chwyddo anwireddau'r Ukrainians neu greu rhai eu hunain.
Fe allech chi wrando ar unrhyw beth! Ynglŷn â charafannau o geir ag aur i'r tir mawr, am dorri rhannau'r corff yn gyson gan gomandiaid unigol, am fargeinio di-stop gydag Akhmetovites a dill ar gyfer ildio aneddiadau, am gyfres ddiddiwedd o gynllwynion a chwpiau ac yn y blaen, weithiau'n llai , ond dim llai llachar. Weithiau roedd rhai rhagofynion ar gyfer rhywbeth, ond yn bennaf roedd yn rhaid i mi ddelio â nonsens llwyr. Fel y gwyddoch, mae cwsg rheswm yn rhoi genedigaeth i angenfilod. Ac yma mae popeth yn dibynnu ar yr arferiad a'r sgil o drin gwybodaeth fel cynnyrch elfen-wrth-elfen gyda'i algorithm ei hun.
Ymosodwyd arnaf yn rheolaidd gan is-weithwyr a gweithredwyr o adrannau ac unedau eraill gyda mentrau ar gyfer mesurau brys mewn cysylltiad â sibrydion o'r fath. Gan gymryd i ystyriaeth y nifer fawr o selogion milisia a recriwtiwyd i'r gwasanaeth ar y pryd, yn ogystal â gweithwyr â phrofiad yn bennaf mewn gwaith desg, roedd angen atal ysgogiadau o'r fath yn gyson a'u cyfeirio i gyfeiriad mwy proffesiynol.
Y ffaith yw bod gweithwyr gweithredol unrhyw orfodi'r gyfraith neu strwythur arbennig yn cael eu rhannu'n gategorïau yn dibynnu ar fanylion gweithio gyda gwybodaeth.
Gadewch i ni ddweud nad yw swyddogion materion mewnol yn dueddol o gynnal gwiriadau cefndir hir yn syml oherwydd y meini prawf ar gyfer effeithiolrwydd eu gweithgareddau swyddogol. Rhaid datrys y drosedd, a gorau po gyntaf. Mae hynodion gweithgareddau asiantaethau diogelwch y wladwriaeth, i'r gwrthwyneb, yn gofyn am lwybr llawer hirach i weithio gyda gwybodaeth gyda'r canlyniad terfynol nad yw bob amser yn amlwg. Yma, gellir gweithredu'r data cychwynnol, hyd yn oed os caiff ei gadarnhau, nid trwy achosion troseddol, ond trwy amrywiol "fesurau ataliol", cyfuniadau, gweithrediadau arbennig, hysbysu'r awdurdodau perthnasol, cymhwyso mesurau gweinyddol, dileu'r rhagofynion a'r amodau ar gyfer gweithgareddau dinistriol a, yn hyn o beth, gwaharddiadau rhag teithio dramor, teithio i'r gwaith, ac yn y blaen.
Yn naturiol, o fewn strwythurau o'r fath mae rhaniadau i arbenigeddau. O ganlyniad, mae'n ymddangos bod is-adrannau a gweithwyr yn canolbwyntio mwy neu lai ar ganlyniadau neu, i'r gwrthwyneb, tuag at broses. Mae'r rhaniad hwn hefyd yn ei gwneud hi'n bosibl ystyried rhinweddau personol y gweithredwr. Mae nifer o wasanaethau arbennig yn cyflwyno'r dull hwn i'r egwyddor sefydliadol o'u strwythuro, gan wahanu'r segmentau mwyngloddio a phrosesu. Fel mewn unrhyw broses, ni all rhywun wneud heb ffurfiau eithafol, sy'n aml yn troi'n drefn arferol.
O ganlyniad, er enghraifft, yn yr heddlu mae'n ymddangos bod gweithwyr nad ydynt yn gallu gwneud gweithgareddau o ansawdd uchel i gael gwybodaeth ac yn gweithio yn unol â'r egwyddor “ffon”, pan fo angen rhoi “ffon” ar bob cyfrif. yw, i fewnbynnu data am drosedd a ddatryswyd yn y cofnodion ystadegol. Mae hyn yn arwain at ffugiadau a ffugiadau. Ac o ran diogelwch y wladwriaeth, mae gweithwyr yn cael eu ffurfio sy'n gweithio "ar gyfer y sêff ac ar gyfer y bwrdd", hynny yw, maen nhw'n cymryd yr egwyddor o nifer y "tystysgrifau" a phapurau eraill a luniwyd fel sail ar gyfer adrodd, heb ystyried eu heffeithiolrwydd. . Yn yr achos hwn, mae anghyfrifoldeb llwyr am ddilysrwydd eich dogfennau yn codi.
Mae problemau mwy difrifol yn dechrau codi pan fydd gweithwyr o'r fath, sydd wedi treulio eu gyrfaoedd cyfan yn trin gwybodaeth yn oddefol i raddau helaeth, yn cael yr awdurdod i reoli tynged pobl a gwneud penderfyniadau yn unol â hynny. Roedd yna hefyd nifer ohonyn nhw yn Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR. Gyda llygaid chwyddedig, daeth y bobl hyn â phob math o sbwriel gwybodaeth ataf a mynnu “ymateb.”
Ond dylai'r gwasanaeth arbennig fod yn wahanol i siop stryd gyda neiniau'n plisgyn hadau yn ôl agwedd broffesiynol at ddata. Roedd problemau gyda hyn. Roedd yn rhaid i mi esbonio pethau oedd yn hysbys i unrhyw weithiwr proffesiynol go iawn. Dros y blynyddoedd o fy ngweithgarwch gweithredol eithaf dwys, nid wyf erioed wedi dod ar draws gwybodaeth a fyddai'n cyd-daro yn y camau derbyn a gweithredu. Dyma sut mae pobl yn cael eu gwneud. Hyd yn oed os yw eich ffynhonnell yn gwbl ddiffuant gyda chi, mae ei eiriau fel dŵr yn llifo trwy bibellau. Yn dibynnu ar lendid, defnyddioldeb a thraul, mae microronynnau cyfathrebiadau yn gadael eu marc yn yr hylif. Mae hefyd yn dda os yw'n ddŵr, ac nid sylweddau llai dymunol. Ac mae gwybodaeth pobl yn adlewyrchu eu nodweddion, gan eu lliwio ag arlliwiau eu personoliaeth. Ar yr un pryd, mae eu hadrodd i asiantaethau diogelwch yn aml yn cael ei ddylanwadu gan ddiddordebau personol, uchelgeisiau, hunan-les, ac ati.
O ganlyniad, mae'r wybodaeth yn dod yn oddrychol, a thasg y gweithiwr yw rhoi cymeriad gwrthrychol iddi. Dylai proses ei weithgaredd swyddogol fod wedi'i hanelu at hyn. Yn lle hynny, yn aml, ac yn enwedig mewn rhyfel, mae yna demtasiwn i “ymateb yn gyflym.” Y canlyniad yw arestiadau torfol, mesurau gwahaniaethol brysiog, a dulliau anghyfreithlon. Mae hyn yn chwarae i ddwylo'r gelyn.
Roedd y “carthiadau” personél graddol a ddechreuais wedi'u hanelu, ymhlith pethau eraill, at gael gwared ar broblemau o'r fath, er, yn naturiol, dylai proses o'r fath fod yn gyson.
Un o'r prif anawsterau mewn unrhyw sefyllfa eithafol wrth wneud penderfyniadau rheoli yw gwrthrychedd a dibynadwyedd y wybodaeth a gymerir i ystyriaeth. Roedd anawsterau'n codi'n gyson gyda hyn.
Er enghraifft, rwy’n cofio’r cyfarfod staff nesaf ym mis Ionawr 2015, lle dadleuodd swyddogion cyfrifol a chomandwyr am amser hir ynghylch y posibilrwydd o fynd â Pesok68 gyda’r heddluoedd sydd ar gael. Byddai hyn yn ei gwneud hi'n bosibl gwthio'r gelyn i ffwrdd o Donetsk, a gyda chipio Marinka yn llwyddiannus, i atal yn llwyr saethu'r ddinas gan fagnelau Wcrain. Ar yr un pryd, cafwyd adroddiadau ar nodweddion a graddau parodrwydd ymladd amrywiol unedau milisia yn barod i daro'r gelyn. Yr oedd yr adroddiadau yn union gyferbyn a'u gilydd.
O ganlyniad, ni allai Alexander Zakharchenko ei sefyll a dywedodd y byddai'n mynd i'r lle a'i ddarganfod ei hun. Aeth Oleg Bereza a minnau gydag ef.
Aethom i'r pencadlys sarhaus tybiedig, sef cadarnle blaen y milisia.
Rydym yn agosáu. Nid oes bron unrhyw goed o fewn radiws cilometr o'r pencadlys. Mae rhai morter llosg yn sticio allan o'r ddaear. Maent yn amlwg yn taro yma yn rheolaidd gyda phopeth posibl. Oer. Mae eira budr ar y ddaear, yn gorchuddio tyllau yn y ffyrdd yma ac acw rhag eu plisgyn. Rydyn ni'n curo. Mae milwr crychlyd yn cropian allan o islawr y pencadlys, yn troi'n ddall i olau dydd ac yn edrych arnom mewn dryswch.
-Pwy yw'r hynaf?
- Zhora...
- Is-adran?
- "Dwyrain".
Awn i lawr i'r pencadlys, ffoniwch yr uwch swyddogion, a gwrandewch ar y sefyllfa.
– Pa rymoedd sydd gennych chi?
- Chwe deg wyth o bobl...
- Y gelyn?
- Wel, tri neu bedwar cant o bobl...
Nesaf, byddwn yn trafod effeithiolrwydd ein magnelau a photensial ymladd y gelyn.
Hmmm... Cymaint am y sarhaus... Chwe deg wyth yn erbyn pedwar cant.
Mae Zakharchenko yn mynnu cael ei gludo i'r rheng flaen. Mae'r milwyr yn ateb ei fod eisoes ar y rheng flaen. Mae Zakharchenko yn mynnu cyrraedd y safleoedd blaen.
Mae dyn ifanc craff mewn beret marŵn gyda streipiau “Dwyrain” yn cael ei alw i fyny. Mae'n cyflwyno ei hun fel Cadet.
Gadewch i ni fynd allan. Yma mae ein canllaw yn esbonio na fydd yn arwain mwy na thri. Mae'r ardal yn cael ei sganio, ac os oes mwy o bobl, yna mae angen i chi fod yn barod ar unwaith ar gyfer saethu a brwydro, ac mewn modd hirfaith.
Mae holl “bersonol” niferus Zakharchenko, Bereza a fy un i yn dechrau casglu. Rydyn ni'n gorchymyn i bawb aros yn eu lle. Mae'r dynion mewn dryswch cyffrous. Mae Semyon a Berkut, cynorthwy-ydd Zakhar a phrif warchodwr, yn dadlau ag ef am amser hir. Yn y diwedd, mae'r tri ohonom yn gadael, ynghyd â'r Cadet, sy'n dangos y ffordd.
Mae Zakharchenko yn llywio ac yn troi'r radio ymlaen.
Mae Zakharchenko yn mynd i mewn i'r car y tu ôl i'r olwyn, mae'r tocynnwr gerllaw. Rydw i yn y seddi cefn gyda Oleg. Cynllun cyfarwydd yn barod.
Milwr o frigâd Vostok gyda'r arwydd galwad "Cadet", pentref Peski
“Rwy’n gwybod y cyfrinair, rwy’n gweld tirnod, dim ond yn hyn rwy’n credu, bydd cariad yn achub y byd,” mae Vera Brezhneva yn canu, fel pe bai’n waradwydd i’r hyn sy’n digwydd o’n cwmpas.
Mae'r arweinydd yn gwneud sylw'n dawel, ac mae Alexander, wrth sylweddoli hynny, yn diffodd y radio. Yn wir. Efallai na fyddwn yn clywed y pwll. Nid yw Dill yn rhannu dyngarwch ei chydwladwr canu.
Ar y ffordd, dywed y Cadet ei fod yn breuddwydio am ddychwelyd i Slavyansk. Mae ganddo gariad oddi yno, gyda'r hon y cytunodd i arwyddo dim ond pan fyddwn yn cymryd y ddinas eto.
Rydyn ni'n gyrru trwy'r troadau i Ganolfan Volvo ac yn mynd i mewn iddo. Y tu mewn, yn yr AGS gyda “malwod” wedi'u pentyrru gerllaw, rydyn ni'n gadael y car ac yn mynd trwy fynedfa arall i'r safle. Oleg yw'r cyntaf, ac yna Zakharchenko, rwy'n gorchuddio eu cefnau.
Rydyn ni'n mynd i mewn i dugout bach. Dydyn nhw i gyd ddim yn ffitio. Rydym yn arolygu'r ardal, Zakharchenko yn gofyn cwestiynau egluro.
Mae milwyr o'r safle yn rhybuddio y gallai saethu ddechrau unrhyw bryd. Os yw'n gryf, argymhellir neidio i mewn i dwll sgwâr mawr a gloddiwyd wrth fynedfa'r dugout. Edrychaf i mewn i'r twll a darganfod y ffordd orau i ffitio. Gan mai fi yw'r trymaf, nid yw hwn yn gwestiwn hawdd. Os ydych chi'n taflu Zakharchenko yn gyntaf ac yn neidio ar ei ben, gallwch chi dorri ei wddf. Os ydych chi'n neidio gyntaf eich hun, mae'n hyll. Mae niwl gaeaf trwm, budr, mwdlyd yn arnofio'n araf dros y cae. Mae'r gelyn yn agos iawn.
Rydyn ni'n gorffen ac yn mynd yn ôl.
Unwaith eto roeddem yn argyhoeddedig bod angen gwirio popeth yn y fan a'r lle.
 
Cau'r boeler
- San, ble wyt ti'n mynd?
Wrth fynd i mewn i swyddfa Zakharchenko, gwelsom ef yn casglu dadlwytho. Roedd yn amlwg ei fod yn mynd i rywle i'r rheng flaen.
“Fe wnaethon ni gytuno: i ble rydych chi'n mynd, rydyn ni'n mynd.”
- Guys, rydw i eisiau gweld beth sydd yna ar Marka. Mae opsiwn i'w gymryd.
- Iawn, ond byddwn yn mynd gyda chi.
- Mae'n dod.
Mae Oleg a minnau'n rhuthro adref, yn newid ein siwtiau sifil yn gyflym i'r “mynydd”, ac yn ychwanegu gynnau peiriant, grenadau a bwledi i'n pistolau. Ar yr adeg hon, mae'r “personol” yn cael ei ail-adfer. Maent eisoes yn gyfarwydd â'r ffaith y gall gweinidogion ruthro i'r man lle mae'n boeth.
Dychwelwn i "Altai" ac oddi yno, ynghyd â Zakharchenko, awn i'r rheng flaen, i ardal Marinka. Rydyn ni'n stopio wrth adeilad siop groser. Ni fydd yno ar y ffordd yn ôl.
Yr ydym yn siarad â’r milwyr, a’r foment honno mae’r sielio’n dechrau. Yn gyntaf, mae'r mwyngloddiau'n hedfan, yna mae canonau a magnelau roced yn ymuno â nhw. Rydym yn gadael am bencadlys cyfagos y cwmni yn ei le. Yma gallwch chi siarad yn dawel fwy neu lai. Mae Abkhaz yn adrodd, ac yna Mongol, yna sawl rheolwr arall. Mae'n dod yn amlwg bod y cynllun gwreiddiol i arwain nifer o grwpiau bach y tu ôl i linellau'r gelyn yn y nos ac yna, gan dorri i ffwrdd fesul stryd, streic mewn modd cydgysylltiedig yn afrealistig. Mae hynodion y tir, amddiffynfeydd y gelyn a cholli'r elfen o syndod yn ymyrryd. Rydym yn archwilio opsiynau.
Ar yr adeg hon, maent yn adrodd yr amharwyd ar yr allanfa a gynlluniwyd yn flaenorol o un o'r unedau i ddatblygu'r ymosodiad ger Uglegorsk. Rydyn ni'n mynd i bencadlys y corfflu i gael gwybod.
Yn y pencadlys rydym yn gwrando ar stori ryfedd nad aeth y milwyr ar yr ymosodiad oherwydd eu bod yn claddu eu cymrawd. Yn ystod dadansoddiad manylach, daw'n amlwg nad oes digon o bobl ar gyfer y tramgwyddus. O ganlyniad, mae Oleg yn codi holl gronfa wrth gefn lluoedd arbennig y Weinyddiaeth Materion Mewnol. Ynghyd â “Falcon” a “Berkut”, mae 150 o bobl yn cael eu recriwtio ac rwy'n ychwanegu cronfa wrth gefn lluoedd arbennig yr MGB. 75–80 arall. Mae Zakharchenko yn codi ychydig dros gant a hanner oddi wrth y Gwarchodlu Gweriniaethol sydd newydd ei greu. Rydyn ni'n ffurfio colofn ac yn mynd i bencadlys y drydedd frigâd yn Gorlovka.
Dros y tridiau nesaf, rydym yn y fan a’r lle yn creu cynllun ymosod newydd. Rydym yn cysgu yno, yn y pencadlys. Dinas Uglegorsk yw pwynt allweddol cau boeler Debaltsevo69. Hebddo ni fydd boeler.
Mae'r cynllun cychwynnol yn syml. Mae cymryd Uglegorsk yn beryglus ac yn anodd. Felly, mae angen torri'r ffordd i Artemovsk a'r uchelfannau amlwg cyfagos. Felly, bydd y ddinas yn dod yn rhan o'r crochan.
Mae'r llawdriniaeth wedi'i threfnu ar gyfer bore cynnar Ionawr 28. Rhaid i'r grŵp ymosod cyfun symud i'w safle o ymyl y llain goedwig. Gan fod cyfeiriad y symudiad yn cael ei gloddio, bydd dau danc gyda threillrwydi mwyngloddio yn symud o flaen y grŵp. Rwy'n gyfrifol am y rhyngweithio rhwng y tanceri Diesel a'r grŵp ymosod.
Bore. Mae munudau ac oriau gwerthfawr yn cael eu colli, ond nid oes symudiad. Ni all tanceri osod treillrwydi ar danciau. Nid oes gan un o'r tanciau'r bwmau is sydd eu hangen i ddiogelu'r treillrwyd; mae gan y llall broblemau gyda'r winsh.
Dechreu deuddeg. Rydyn ni'n mynd â Zakhar i ystafell y “comander” ac yn ei berswadio i gwtogi ar y llawdriniaeth. Yn ystod. Hanner awr ar ôl ymadawiad y grŵp, llosgwyd ei leoliad gan fagnelau'r gelyn. Pan fyddwn yn dadansoddi'r sefyllfa yn ddiweddarach, byddwn yn dod i'r casgliad cyffredinol bod yr hyn a ddigwyddodd wedi bod er y gorau. Byddai ymdrechion i roi’r cynllun hwn ar waith wedi arwain at lawer mwy o golledion ac oedi o ran amser na digwyddiadau dilynol.
Ac yna mae Zakhar yn cynnig cymryd y ddinas.
Mae swyddogion staff y corfflu yn amhendant. Doedd dim lluoedd ar ôl ar gyfer yr ymosodiad; roedd pawb ar wasgar ar hyd rheng flaen yr ymosodiad ar Debaltseve. Ond rydym yn mynnu. Rydym yn cael ein hatgyfnerthu gan fataliwn “Vani Severa” y drydedd frigâd, a ddylai weithredu fel streic flaengar. Yn ei hanfod, mae'r sarhaus hwn yn torri holl ganonau celf filwrol. Mae'r grŵp ymosod yn cynnwys tua 370 o ddiffoddwyr. Mae gan y gelyn amddiffyn o leiaf unwaith a hanner i ddwy waith yn fwy. Sail y garsiwn Wcreineg yw rhannau o'r 128fed Brigâd Reiffl Mynydd Transcarpathia ynghyd ag unedau cysylltiedig. Dibynnu ar fagnelau, syndod a haerllugrwydd. Wel, pob lwc, dyna'r prif beth.
Yn ôl y cynllun, dylai ein magnelau atal pwyntiau gwirio'r gelyn, ac ar ôl hynny bydd y grŵp streic yn dechrau sarhaus. Ymddiriedir cydlynu cyffredinol i Krot, a symudodd o Khmury i'r Gwarchodlu Gweriniaethol, mae'r grŵp hŷn yn dod o'r Weinyddiaeth Materion Mewnol - Alexey Dikiy, o'r MGB - Mongol. Mewn gwirionedd, mae fy lluoedd arbennig yn cael eu harwain gan Vasily "Lenin" Evdokimov, a fydd yn y dyfodol, ynghyd â Dikiy, yn derbyn Arwr y DPR ar gyfer Uglegorsk a Debaltsevo.
Gweithiodd y magnelau a dechreuodd y sarhaus. Gall y milwyr traed fynd i mewn. Yma mae Dikiy yn adrodd i Bereza bod y pwynt gwirio y dywedir ei fod wedi'i ddinistrio yn parhau i saethu atynt.
Rydyn ni'n gwirio gyda'r magnelwyr, maen nhw'n cysylltu â'r sbotwyr - mae'r pwynt gwirio wedi'i ddinistrio!
Ond beth ydyw, ni all y diffoddwyr godi eu pennau oherwydd y “clogwyn” o 70 dil! Mae Oleg yn mynnu bod y magnelwyr yn sibrwd, yn cilio ac, yn ôl y “cnau daear”, yn gosod tasg benodol. Roedd y cyfesurynnau yn gymysg. Tra bod ein magnelau yn gweithio yn y man gwirio yn ôl morglawdd Brusilov, mae'r dynion yn dechrau'r ymosodiad. Ar ochr arall y ddinas, mae diffoddwyr o'r Gogledd yn ceisio ymosod, ond mae'r ymosodiad yn pylu ar ôl saith tri chanfed.
Daeth ein grŵp i mewn. Yn ystod y dydd, symudodd sawl rhaniad yn raddol tuag at y canol, tuag at ei gilydd. Pan ddaw'n amlwg bod yr ymosodiad yn llwyddiant, mae'r ymosodwyr yn dechrau cael eu hatgyfnerthu gan unedau a drosglwyddwyd o gyfeiriadau eraill y blaen.
- Sasha, ble wyt ti'n mynd?! - Ar hyn o bryd mae'r ymosodiad yn dechrau, mae Zakharchenko yn cerdded yn gyflym tuag at yr allanfa ynghyd â'r dirprwy Semyon.
- Ie, af i gael golwg...
-Ble wyt ti'n mynd?! Rwyt ti'n deall! Chi yn unig sydd bellach yn gyfrifol am gydgysylltu unedau, cydlyniad a gweithgarwch staff! Os byddwch chi'n rhuthro i'r rheng flaen nawr, bydd y sarhaus yn cwympo'n ddarnau. A bydd grwpiau gwasgaredig sy'n gweithio'n annibynnol yn dod atoch chi, gan amharu ar y gorchymyn a gynlluniwyd. Mae eich angen yn y pencadlys.
Zakharchenko yn anfoddog yn cytuno... Am hanner diwrnod arall mae'n rheoli'r frwydr yn y fan a'r lle. Yn yr ail hanner, pan ddaw'n amlwg bod y fynedfa i'r ddinas wedi'i chwblhau'n llwyddiannus, mae'n dechrau casglu eto. Y tro hwn nid oes ots gennym. Bydd y staff yn ei drin, ond bydd ein diffoddwyr yn ymladd. Awn ni.
Yn gyntaf rydym yn cyrraedd adeilad gweinyddol un o'r pyllau glo. Yno mae Zakharchenko yn cyfathrebu â thrigolion lleol ac yn rhoi cyfweliadau i'r wasg. Ar yr adeg hon, rwy'n cysylltu â'm pobl ac yn tynnu cronfa wrth gefn o uned pennaeth yr MGB.
Mae Zakharchenko a minnau'n mynd i'r jeep ac yn mynd allan. Wrth y llyw mae Zakharchenko ei hun, wrth ei ymyl mae hyfforddwr ei ddiogelwch, y Dagestani Maga. Mae Oleg a minnau yn y sedd gefn.
Rydym yn gyrru tuag at y fynedfa i'r ddinas. Ac yna mae cludwr personél arfog yn cyflwyno tuag atom. Stribedi gwyn! Mae'r streipiau “beichiogrwydd” yn dynodi eu bod yn perthyn i'r Wcráin! Damn, yn ôl yr adroddiad, mae hyn yn ein tiriogaeth, yr union fynedfa i'r ddinas! A yw'n wrth-dramgwydd mewn gwirionedd?! Rydym yn gyrru ar hyd llain gul o ffordd i mewn i gae. Mae'n amhosibl diffodd, mae holl diriogaeth y ffordd yn cael ei gloddio. Cawn weld hyn ar y ffordd yn ôl.
Rydyn ni'n paratoi i neidio allan o'r car. Mae RPG-18 yn hongian ar gefn y sedd.Ar ôl stopio'r car, mae Maga yn cydio mewn lansiwr grenâd. O na. Mae popeth yn iawn. Cymerasom olwg agosach. Mae ein! Maen nhw'n gyrru cerbydau sydd wedi'u dal. Cydnabyddir gan y faner. Aethon ni allan, siarad, a symud ymlaen.
Ym man gwirio Ukrop cawn ein cyfarfod gan Dikiy a Mongol, sy'n adrodd ar y sefyllfa. Mae'r grwpiau'n symud tuag at ganol y ddinas tuag at yr orsaf reilffordd. Rydyn ni'n mynd i mewn i'r ceir ac yn mynd yno.
Mae'n mynd yn dywyll. Rydyn ni'n stopio wrth danc sydd wedi'i ddifrodi. Yn yr adeilad tair stori, dadfeiliedig ar draws y stryd, mae fflamau'n arllwys allan o sawl ffenestr uchaf yn fflatiau adeilad preswyl o dan ddarn o'r to wedi'i chwythu i ffwrdd gan gragen. Mae'r eira'n llawn mwg powdwr gwn. Teimlad o gerdyn post o blentyndod ar gyfer Chwefror 23 gyda golygfeydd o gipio'r Reichstag.
Rydyn ni'n edrych o gwmpas ac yn penderfynu aros yma am y noson. Rydym yn dewis adeilad ar wahân, a oedd yn arfer bod yn rhyw fath o glwb cymdeithasol, ac yn neilltuo grŵp i agor y drysau a sefydlu lleoedd i dreulio'r nos.
Ar yr adeg hon, mae criwiau ffilmio o sianeli teledu canolog, dan arweiniad Evgeniy Poddubny, yn cyrraedd. Mae Zakharchenko yn rhoi'r hyn a ddaeth yn ddiweddarach yn gyfweliad uchel, pan glywir ergyd saethwr. Fel y daw'n amlwg yn ddiweddarach, bydd y saethwr hwn wedyn yn cywiro gwaith magnelau'r gelyn.
Ar gamera, mae Zakharchenko yn dangos baner yr Wcrain a gipiwyd o garsiwn y ddinas, ac mae un o fy is-weithwyr yn adrodd y sefyllfa iddo. Byddaf yn mynd i mewn i'r ffrâm. Yn dilyn hynny, bydd y plot hwn yn costio'n ddrud i mi. Tan yr eiliad hon, bydd fy ngwraig yn hyderus fy mod yn eistedd mewn swyddfa warchod rownd y cloc. Ond mae ei thad yn adnabod ei fab-yng-nghyfraith yn y stori, yn anfon dolen iddi, a bydd gennyf rywbeth i wrando arno.
Mae deg munud yn mynd heibio ac mae'r mwyngloddiau'n dechrau cwympo. Ar y dechrau anaml, yna yn amlach. Mae ychydig funudau mwy yn mynd heibio, ac mae magnelau'n cael eu gweithredu. Ar ôl un o'r ffrwydradau cawn ein taro gan siocdon. Mae'r un blin yn syrthio arnaf, yn fy nghysgodi rhag darnau hedfan. Mae Kulob yn disgyn gerllaw. Rwy'n teimlo yn fy stumog tonnau'r ddaear yn ysgwyd o'r ffrwydradau. Maent yn dod yn nes, ac yr wyf yn ceisio dod â fy nghoesau ar wahân i'r dirgryniad. Mae meddwl idiotig yn troi yn fy mhen, os yw fy nghoes yn cael ei rhwygo i ffwrdd nawr, yna y dylwn o leiaf geisio cadw fy organau cenhedlu.
Rwy'n ceisio cysylltu â'm gwarchodfa bennaeth a'u gorchymyn i ddod ataf. Mae'r cregyn wedi'i dargedu, ac mae angen inni ddod o hyd i'r gwyliwr ar frys. Ond mae arweinydd y grŵp yn dechrau meddwl am resymau pam na all wneud hyn, a deallaf ei fod yn syml yn ofni.
Rwy'n gorwedd wrth ymyl tanc ysmygu. Yn sydyn, mae plwg aer yn tagu'r clustiau ac, yn torri trwy'r gwlân cotwm o ocsigen yn yr ysgyfaint, yn mynd i rywle i'r frest rhag rhuo ffrwydrad, gan rwystro'r lleill. Allan o gornel fy llygad, fel pe bai'n symud yn araf o ffilm epig, rwy'n gweld tyred tanc a ddinistriwyd yn flaenorol yn hedfan uwchben. Fel y daw'n amlwg yn ddiweddarach, tarodd un o daflegrau Grad ei lwyth bwledi, a daniodd.
Yn dilyn hynny, bydd ffilm o’r sielio, pan fydd yr awyr yn dechrau disgyn arnom ni, yn hedfan o gwmpas y teledu yn stori Poddubny. Rwy'n cydio yn Poddubny wrth yr ysgwydd ac yn gweiddi arno i guddio yn y fynedfa nesaf i'r tŷ.
Rwy'n rhedeg i'r adeilad pum stori agosaf, ac yna mae ton chwyth arall yn fy nharo oddi ar fy nhraed. Rwy'n cwympo wyneb yn gyntaf i'r eira ac yn sylweddoli nad eira yn unig ydyw. Crafu ei wyneb gan ddarnau o wydr a ddisgynnodd oddi ar ffenestri tŷ cyfagos. Tua deg centimetr o'r llygaid, mae darn mawr yn ymestyn allan o'r rhew a'r ddaear. Lwcus doedd e ddim arno fe.
Rwy'n gorwedd i lawr ac yn aros allan y don nesaf o saethu a rhedeg i mewn i'r fynedfa. Mae tua deg o ymladdwyr yno eisoes. Rydym wedi ein lleoli yn y coridor.
- Guys, ewch ymhellach i'r adain, mae'r nenfydau yno yn fwy dibynadwy, mae'n fwy diogel yno.
Mae hen wraig denau yn dod allan o ddrws un o'r fflatiau ac yn edrych arnon ni'n druenus. Crap! Roedd gwacáu o sifiliaid! Ond roedd llawer yn dal i fodoli ...
Mae Mole yn rhedeg i mewn i'r coridor ac yn adrodd am y sefyllfa.
- Ble mae Zakharchenko?!
- Yn y mynediad nesaf.
Rwy'n rhedeg i'r tŷ lle mae Zakharchenko. Mae'n dywyll, mae'r fflachlau'n disgleirio'n fach.
- Sasha! Maen nhw'n gweithio i chi! – Yn y dyfodol fe ddaw'n amlwg bod hyn yn wir. Ar ôl i ni adael, bydd y tân yn dod i ben. Yn ôl pob tebyg, roedd ffonau Zakhar a'n rhai ni, ynghyd â gwyliwr, yn cymryd cyfeiriadau. - Rhaid i ni adael! Nid ydych chi o lawer o ddefnydd yma, mae mwy o angen yn y pencadlys!
Mae Zakharchenko yn meddwl am amser hir ac yn cytuno'n anfoddog.
Rydym yn anfon pobl i benderfynu pa geir sy'n rhedeg. Wedi'i ddifrodi'n rhannol gan y plisgyn. Mae Zakharchenko yn gyrru ei hun, gyda Maga gerllaw. Mae Oleg a minnau’n eistedd yn y seddi cefn, a dyma ni’n gosod Poddubny, sy’n ceisio gwisgo wyneb dewr drwy ddweud ei fod ar dân yn Ne Ossetia. Mae'n chwilio am ei weithredwr, sydd hefyd yn cael ei roi yn un o'r ceir.
Mae fy mws mini arfog gyda cherbyd personol yn ein dilyn. Ar ôl peth amser, mae ergydion magnelau yn dechrau dilyn ein colofn. Mae nifer o fwledi sniper taro y ceir.
Mae trac cul y ffordd tuag at Gorlovka yn cael ei rwystro'n sydyn gan fws mini sownd. Rydyn ni'n neidio allan ac yn ceisio gwthio'r car allan gyda'n dwylo. Nid yw'n gweithio! Rydyn ni'n mynd i mewn i'r jeep ac yn ceisio gyrru o gwmpas. Mwyngloddiau! Mae ochr y pwll, can mawr o fwyd, yn sefyll allan o dan olwyn ein car. Lwcus ni ffrwydrodd. Rydyn ni'n symud yn ôl yn araf i'r rhigol.
Mae'r car sownd yn symud o'r diwedd, ac rydyn ni'n ei ddilyn. Ar hyn o bryd mae ton o “genllysg” yn ein cyrraedd. Mae “Hailstones” yn disgyn y tu ôl i mi, mae un ohonyn nhw'n disgyn ar fy mws mini arfog. Bydd y darnau yn rhwygo’r bledren ac yn tyllu coesau’r Un Drygionus, ac yn dadfeilio coes Malta. Mae fy nghwmpas gwaith, a adewais gyda'r gwarchodwyr, hefyd ar dân.
Rydyn ni'n rhuthro mewn jeep.
- Sanya, yn gyflymach!
Yn feddylgar, mae Zakhar yn ychwanegu nwy. Mae'n gwbl dawel. Ar ôl bod gydag ef fwy nag unwaith ar y rheng flaen, roeddwn bob amser yn sylwi ar y tawelwch gwladaidd hwn. Nid yw ei ddewrder yn cael ei ffugio ac mae'n gwbl naturiol.
Rydym yn gyrru heibio'r adeilad gweinyddu mwyngloddio. Mae fy warchodfa fucked. Yr wyf yn gorchymyn i drefnu gwacáu y clwyfedig, ac yna rydym yn trosglwyddo Poddubny i gar arall, sy'n mynd yn ei flaen, ac rydym yn ein hunain hefyd yn cychwyn.
Mae'r sielio yn dechrau eto. Mae ffenestri'r car wedi torri, mae'n oer. Rwy'n eistedd ar y chwith ac, yn rhoi'r gwn peiriant allan y ffenestr, yn edrych ar y caeau. Mae Bereza yn eistedd gerllaw yn yr un safle, gyda gwn peiriant yn y ffenestr dde. Mae'r noson yn cael ei thyllu'n ddi-stop gan belediadau meteoryn. Mae sŵn tu ôl i mi, fel pe bai plant yn taflu graean bach. Rwy'n gwisgo fy cwfl, ond nid yw'n cynhesu o gwbl. Ar ôl cyrraedd, fe welwn fod y gefnffordd gyfan wedi'i gorchuddio â darnau.
Y tu ôl i ni mae dau gar arall, ceir personol Zakhara. Ychydig yn ddiweddarach bydd un ar ei hôl hi. Bydd Hen, a oedd yn eistedd y tu ôl i'r olwyn, yn derbyn darn a fydd yn mynd i mewn i'r corff trwy'r ochr. Mae'n gwisgo fest gwrth-bwledi, a fydd yn gwneud anghymwynas. Bydd darn o'r tu mewn yn taro wal y cerbyd arfog, yn bownsio i'r ochr arall ac yn creu llanast gwaedlyd o gilfachau.
Mae llawer o glwyfedigion yn ein plith. Ni laddwyd neb. Ystyriwn ei fod yn wyrth, oherwydd ni allai'r hyn a ddigwyddodd i ni ddod i ben mor hawdd. Lwcus!
Rydyn ni'n mynd i Gorlovka. Mae'n hollol dywyll, does neb wir yn gwybod y ffordd. Rydyn ni'n stopio wrth fforc. Mae un ffordd yn arwain at Gorlovka, yr ail i'r pwynt gwirio Wcrain. Ble mae pa un? Awn yn iawn, ond bydd rhai sy'n gwneud camgymeriadau ...
Rydym yn cyrraedd ac yn byrstio i mewn i'r pencadlys. Rhoddais y gwn peiriant yn erbyn y wal a mynd i olchi fy hun. Mae swyddog staff yn neidio i fyny ac yn ei roi ar ddiogelwch. Damn, anghofiais i ...
Grŵp ymosod DPR yn ninas Uglegorsk. Ymladd dros y ddinas
Ddiwrnod yn ddiweddarach, bydd Zakharchenko eto yn rhuthro i Gorlovka i gydlynu'r gwaith o lanhau Uglegorsk a chau'r boeler ymhellach. Byddwn yn mynd ar ei ôl ac yn ei berswadio i ddychwelyd gyda ni, oherwydd mae mecanwaith cyfan y weinyddiaeth sifil yn rhewi gyda'i ymadawiad. Mae llawer o bethau wedi cronni. Ar y ffordd yn ôl byddwn yn cael ein tanio gyda morter 82mm.
Nid yw pwll neu gragen yn cwympo yn debyg o gwbl yn y ffilmiau. Yn y ffilmiau, mae hyn yn digwydd mewn ffordd fygythiol o epig. Mae'n ymddangos eich bod yn gwerthuso'r chwiban, y rhuo, y canlyniadau a'r wybodaeth resymegol ar wahân. A dweud y gwir... Mae'n deimlad rhyfedd. Mae'n debyg bod gan bawb eu rhai eu hunain. Roeddwn i'n bersonol yn teimlo fel hoelen. Mae hoelion wedi'u gosod yn aros am ergyd morthwyl. Ac mae morthwyl enfawr o'r awyr yn eich morthwylio i'r ddaear.
Sut mae'r rhyfel hwn yn wahanol i rai diweddar eraill? Beth wnaeth y gwirfoddolwyr â phrofiad ymladd ei losgi?
Mewn unrhyw ryfel lleol yn y blynyddoedd diwethaf, ni fu cymaint o ddefnydd o fagnelau ac offer milwrol. Yn aml mae brwydrau saethu, weithiau morter.
Canolfan Uglegorsk. Ar ôl brwydr
Yma roedd y rhyfel yn mynd rhagddo gyda byddin y wlad Ewropeaidd fwyaf, a oedd o griw o rabble declassed, o dan ddylanwad cynghorwyr y Gorllewin, arian tramor, anfon arfau a phrofiad ymladd, propaganda trefnus i dwyllo'r boblogaeth leol, yn troi i mewn, er yn sgiw, ond byddin fawr a peledu.
Clywais unwaith ddeialog rhwng dau wirfoddolwr o Rwsia.
– Pam nad ydych chi'n gwisgo arfwisg a helmed?!
- Ydw, rydw i bob amser yn ymladd fel hyn. Mae'n fwy cyfforddus i mi. Mwy symudol. Nid yw'r caledwedd hwn yn eich arbed rhag unrhyw beth. Roeddwn i bob amser fel hyn yn Chechnya.
- Ffwl! - meddai un mwy profiadol, a oedd eisoes wedi ymladd yn y Donbass. - Ychydig iawn o saethu sydd yma! Rydym yn cael ein morthwylio gan fagnelau a thanciau. Dyma sut y gallwch chi neidio fel hyn wrth glirio'r stwff gwyrdd. Ac yma mae mwyafrif y marwolaethau a'r clwyfedigion o gregyn a shrapnel. Yn yr ystyr hwn, rydym yn Chechens yma!
Canol Ionawr 2015. Rwy'n dod i bencadlys Zakharchenko ar y pryd yn y cyfleuster Altai i weithio gyda dogfennau a thrafod problemau. Rwy'n mynd i fyny i'r ail lawr ac wrth y fynedfa i'r dderbynfa rwy'n rhedeg i mewn iddo. Pump ar hugain eto. Hen gân. Dadlwytho, awtomatig, sefyll yn y drws.
- Sanya, ble wyt ti'n mynd eto?!
- Ydy, mae popeth yn iawn, Andryukha. Byddaf yn gweld beth sydd yna ar Marka. 'N annhymerus' jyst yn cymryd golwg.
Damn, "Byddaf yn cymryd golwg." Nid oes gennyf amser bellach i newid dillad, mae Zakhar yn neidio i mewn i'r car. IAWN. Rydw i'n mynd gydag ef fel hyn. Rydym yn cyrraedd gorsaf nwy. Yng nghaffi’r orsaf nwy, mae Zakhar, fi, cynorthwyydd Zakharchenko Semyon a Dima Berkut yn yfed coffi. Yna rydyn ni'n rholio ymlaen. Ar hyd Shkolnaya Street rydym yn pasio rhan o Aleksandrovka.
Tanc wedi'i ddinistrio yn Uglegorsk.
Ychydig funudau ar ôl y saethu, bydd taflegryn Grad yn taro ei dyred, bydd y bwledi yn tanio a bydd y tyred sydd wedi torri yn hedfan dros bennau'r diffoddwyr
Darn o ddarllediad Evgeniy Poddubny am Uglegorsk.
Yn ystod y ffilmio, cafodd awdur y llyfr ei ddal yn y ffrâm
Stopiwch, ni allwch fynd ymhellach mewn ceir, byddant yn saethu atoch chi. Gadewch i ni fynd allan. Mae pawb yn gwisgo sleidiau, hetiau, masgiau. Dwi ar ben fy hun mewn cot cashmir ddu ac esgidiau Eidalaidd “Mario Bruni”. O, am harddwch. Mae esgidiau Eidalaidd yn anghyfforddus ar fwd a rhew. Esgidiau gaeaf arferol y fyddin gartref. O hynny ymlaen, byddaf bob amser yn cario set sbâr o “sleidiau” yn y boncyff.
Tra dwi'n llithro ac yn brysio y tu ôl i Zakhar, sy'n cerdded yn gyflym ar hyd tai olaf y pentref, dwi'n cofio sut prynais i'r esgidiau hyn.
...Canol Medi 2014. Mae'n mynd yn oerach yn raddol. Dim esgidiau cynnes. Roeddwn i'n gobeithio mynd adref amdano neu ei brynu yn Rostov, ond mae'n gwbl amhosibl mynd allan. Gofynnaf i Adjutant Maxim ddarganfod ble yn y ddinas y gallwch brynu esgidiau.
- Andrey Yuryevich, deuthum o hyd iddo! Mae yna siop yma. Maent yn cael eu gwerthu, mae'r perchnogion wedi gadael am Kyiv. Roeddwn i'n arfer cael esgidiau da iawn. Maent yn cau nawr, ond yn dal ar agor.
Awn ni. Storfa fach daclus. Rwy'n gorchymyn i'r gwarchodwyr aros y tu allan, ac rwy'n mynd i mewn gyda Maxim. Rwy'n gwahardd Maxim rhag cymryd gwn peiriant. Gadewch i ni fynd i mewn. Merch felys, ychydig yn ofnus. Dangoswch yr esgidiau i mi yn y maint sydd ei angen arnaf. Mae hi'n dod ag ef ac yn ei fesur. Yma rwy'n sylwi ar ei chyffro.
- Beth sydd wedi digwydd? Rydych chi'n brysio?
- Na na! Popeth yn iawn!
Dilynaf ei syllu a gweld ei bod yn edrych y tu ôl i'r casys arddangos gwydr ar y stryd. Ac yna dwi'n deall beth sy'n digwydd.
- Maksim! Wel, gadewch i ni wasgaru'r "personol"! Pam y uffern y daethant fel 'na!
Roedd fy milwyr, wedi'u lleoli o amgylch y perimedr, yn cordonio oddi ar y storfa ac yn cymryd safleoedd ymladd. Byddai'n poeni unrhyw un.
“Mae'n ddrwg gennyf, ni allant newid o ryfel,” meddwn, gan dalu am yr esgidiau a ddewiswyd.
...A dyma fi yn yr esgidiau hyn, yn brysio i'n swyddi uwch yn Marinsky. Pam nad yw hi mor amlwg pan fyddwch chi mewn iwnifform, pa mor llithrig, budr ac oer ydyw yma!
I gyrraedd y ffosydd a gloddiwyd ar fryn, rhaid dringo arglawdd. Mae rhywun yn llwyddo i neidio i fyny gyda dechrau rhedeg, mae'n rhaid i rywun orffwys ei ben-glin ar dir oer. Mae'r fyddin "sleid" yn caniatáu. Nid yw cot cashmir yn gweithio i mi. Rhywsut dwi'n dringo i fyny. Rwy'n neidio i mewn i'r ffos.
- Cymrawd Weinidog, plygu i lawr! Chi yw'r unig un yma mewn cot ddu, y targed gorau ar gyfer saethwr!
Dydw i ddim yn poeni am y sniper. Cafodd yr esgidiau eu trochi bron yn llwyr yn y mwd ac, o'r glaswellt glynu wedi'i gymysgu â llanast sy'n atgoffa rhywun o belenni ar gyfer tai pentref adobe, daethant yn dair gwaith yn drymach. Dyma'r broblem.
Mae Zakharchenko yn archwilio tiriogaeth a safleoedd y gelyn. Wedi clywed yn fyr adroddiad yr uwch reolwyr yn y cyfeiriad hwn, yr wyf yn cofio dau ohonynt ac yn gofyn ichi ddangos i mi y domen wastraff lle bu farw fy milwyr.
Wythnos cyn y daith hon, adroddodd pennaeth fy lluoedd arbennig ar y pryd, Mongol, i mi tua dau “ddau ganfed”71 ar un o bentyrrau gwastraff Marinka. Bu farw’r milwyr yn ystod taith rhagchwilio i gasglu gwybodaeth am luoedd yr Wcrain. Gan na chafodd y digwyddiad ei awdurdodi gennyf fi, gorchmynnais ymchwiliad mewnol i'r digwyddiad.
Ond gwiriad yw gwirio, ac ni ddylid byth golli'r cyfle i weld lleoliad y digwyddiad â'ch llygaid eich hun.
Mae'r domen wastraff wedi'i lleoli'n sylweddol i'r chwith o brif gyfeiriad lluoedd y gelyn, ond mae'n rhoi cyfle gwych i reoli'r amgylchedd. Dringodd y bois i fyny a chael eu saethu yno. Rhaid i'r ymchwiliad ateb cwestiynau'r achosion a'r tramgwyddwyr. Ond rydw i fy hun yn gweld mannau dall ymagwedd y gelyn ac yn cilio ac yn deall camgyfrifiad cynllunio digwyddiadau. Yn ôl pob tebyg, cafwyd cyfarfod gyda grŵp sabotage a rhagchwilio, a ddewisodd y domen wastraff ei hun i'n harsylwi neu bostio saethwyr.
 
Cartref
Bore Chwefror 3, 2015. Mae brecwast yn cael ei weini yn yr ystafell fyw. Te, brechdanau. Roedd Oleg Bereza a minnau fel arfer yn cael byrbryd ar ffenestr fae fawr yr ystafell fyw er mwyn mwynhau haul y bore o leiaf ychydig cyn prysurdeb gwyllt bywyd bob dydd. Rwy'n mynd allan i frecwast yn gyntaf, mae Oleg yn dal i baratoi yn ei ystafell. Rwy'n aflonydd. Dwi ddim yn gwybod pam. Ni allaf fi fy hun ffurfio'r rhesymau dros fy nerfusrwydd. Gellir clywed ffrwydradau mwyngloddio prin yn y pellter, ond maen nhw'n saethu'n gyson, rydyn ni wedi bod yn gyfarwydd â hyn ers amser maith. Rwy'n mynd i mewn i'r ystafell fyw. Dydw i ddim yn eistedd i lawr wrth y bwrdd, rwy'n dychwelyd i'r grisiau ac yn mynd i lawr i'r islawr. Gwiriais y goleuadau a'r drysau. Mae popeth yn iawn. Rwy'n mynd i fyny i'r ystafell fyw eto, mae Oleg eisoes wedi dod i lawr.
“Gwrandewch, gadewch i ni gael brecwast yn yr islawr,” dywedaf.
- Am beth? Mae'n ddiwrnod braf, beth yw pwynt mynd lawr?
- Dydw i ddim yn gwybod, nid wyf yn deall fy hun. Rwy'n teimlo'n anesmwyth rhywsut ...
- Dewch ymlaen, popeth yn iawn. Nawr gadewch i ni fwyta'n gyflym a gadael i weithio.
“Iawn,” cytunaf, ac eisteddwn i frecwast.
Bydd y gragen gyntaf yn gwneud i'r tŷ cyfan grynu. Dwi’n barod am rywbeth fel hyn yn barod, felly, wrth droi rownd yn fy nghadair, dwi’n cydio yn fy briefcase, troi tuag at y grisiau a gweiddi at y “personol” a’r gwesteiwr, sy’n ein helpu ni o gwmpas y tŷ, i fynd lawr i’r islawr. Gadewch i ni redeg.
Am yr awr a hanner nesaf cawn ein smwddio bron yn ddi-stop. Mae cregyn a mwyngloddiau'n cwympo o gwmpas y tŷ, mae popeth yn crynu. Mae’n amlwg eu bod yn gweithio i ni. Wrth ddod allan ar ôl diwedd y “cyngerdd”, gwelwn weddillion tŷ’r cymydog yn llosgi. Roedd rhai o'r ffrwydradau wedi'u gwasgaru ar hyd y stryd.
Ers hynny, ni fu Oleg erioed yn amau fy ngreddf, ac un diwrnod gwelais yn ddamweiniol ar y Rhyngrwyd recordiad o ddarn o'r sielio hwn72.
Es i Donetsk am rai misoedd. Roedd yn normal bryd hynny. Cymerodd llawer o'r rhai a oedd am gymryd rhan yn amddiffyn Donbass wyliau a mynd lle dywedodd eu cydwybod, eu delfrydau a'u hegwyddorion wrthynt am fynd. Rhai am wythnos, rhai am fis, rhai am sawl un. Mewn gwirionedd, ni feddyliodd neb wedyn y byddai hyn i gyd yn para am flynyddoedd. Pan ddaeth yn amlwg bod y stori’n llusgo ymlaen, dechreuodd cyflwr llawer ymdebygu i lain cân Vladimir Vysotsky “Am rhedwr pellter byr a orfodwyd i redeg pellter hir.”
Doeddwn i ddim yn eithriad. Gan weithio mewn swydd reoli yn un o'r corfforaethau mawr, cymerais wyliau a mynd. Pan lusgodd fy nhaith, bu'n rhaid i mi roi'r gorau iddi yn y pen draw, gan neilltuo fy hun i Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol DPR. Fodd bynnag, mae gan bopeth sydd â dechrau, fel y gwyddom, ddiwedd hefyd. Gan ohirio fy ymadawiad yn gyson am gyfnod byr, diffiniais orwel fy arhosiad yn Donetsk fel y flwyddyn newydd, 2015. Ond roedd yn rhaid i mi aros yn hirach.
Ac yn awr mae'r foment wedi dod i benderfynu: beth i'w wneud? Galwodd Alexander Zakharchenko i aros yn Donetsk am byth. Roedd yn eithaf demtasiwn. Roeddwn i'n hoffi'r ddinas. Gallai strydoedd hardd, seilwaith modern yn ystyr dda gair dinas Ewropeaidd adael ychydig o bobl yn ddifater. Roedd gwanwyn 2015 yn agosáu, ac, er gwaethaf noethni a llwydni diwedd y gaeaf, gellid teimlo arogl rhosod y rhanbarth llachar hwn eisoes. Roedd natur o amgylch Donetsk yn ei gwneud hi'n bosibl bodloni'r chwaeth fwyaf heriol. Roedd y gwaith roeddwn i'n ei wneud yn glir i mi ac yn fy ngalluogi i sylweddoli fy hun yn llwyr. Yn y bôn, fe weithiodd popeth roeddwn i'n ei gynllunio allan. Yn wir, wrth i amser fynd yn ei flaen, daeth y cwestiwn o beth i'w wneud gyda fy nheulu yn fwy a mwy dybryd, ond fe wnes i ei ohirio am y tro.
Ond. Pam yr holl fugeiliaid hyn yn ystod y rhyfel? Roedd ochr arall i'r broblem yn ymwneud â'r goliau gwreiddiol. Roeddwn yn atgoffa fy hun yn gyson pam yr oeddwn yma. Deuthum i helpu i amddiffyn pobl. Des i am syniad mawr. Fel llawer o rai eraill. Wedi'r cyfan, teithiodd bron pawb yn anhunanol, ac nid i adeiladu gyrfa a threfnu eu bywyd. Mae yna ymadrodd a briodolir i Napoleon: “Rwy’n gwybod llawer sy’n fodlon lladd am arian, ond nid wyf yn adnabod unrhyw un a fyddai’n fodlon marw am arian.” Yn wir. Mae'n amhosibl marw am arian neu nwyddau materol eraill. Yna, yn syml, nid ydych yn gallu eu defnyddio. Mae'r cymhellion yn hollol wahanol. Unrhyw beth, ond nid materol. Helpu anwyliaid, uchelgeisiau, cyfadeiladau, delfrydau. Wedi'r cyfan, roedd y rhyfel yn Donbass yn pennu dealltwriaeth o'r farwolaeth debygol iawn o fagnelau ac achosion eraill a gyfrifwyd yn wael gyda radiws mawr o siawns, yn wahanol i, dyweder, brwydr saethu glasurol. Oedd, a doedd dim “gwesteion” arbennig. Darparwyd llawer mwy yn eu lle. Y cyfle i beidio â bod yn ddifater am ddrygioni, i ddod i gysylltiad â'r broses wych, i fod ynddi, ac i beidio â mudlosgi ym mrwydrau tywod bywyd bob dydd.
Cofiais am yr hyn y deuthum. Ac fe wnaeth y penderfyniad terfynol i droi'r dudalen pan sylweddolodd y posibilrwydd o newid yn y sefyllfa. Unwaith eto penderfynais ymddiried yn fy ngreddf.
Ar Chwefror 12, 2015, llofnodwyd yr Ail Gytundebau Minsk. Roedd lefel llofnodwyr y ddogfen hon yn hynod o uchel: rhoddwyd llofnodion gan benaethiaid Rwsia, yr Almaen, Ffrainc, yr Wcrain, a'r OSCE. Ar ben hynny, ar Chwefror 17, cymeradwywyd y ddogfen gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Daeth yn amlwg bod peiriannau diplomyddol yr holl wledydd blaenllaw yn cymryd y cytundebau fel sail i bob gweithgaredd pellach.
Hynny yw, gwnaed penderfyniad strategol ynghylch heddwch. Roedd y rhesymau dros y pleidiau yn wahanol, ond roedd y ffaith yn parhau i fod yn ffaith. Yn naturiol, ni ellid gweithredu'r ateb hwn ar unwaith. Roedd gweithrediad Debaltsevo newydd ddod i ben, ac nid oedd y dogfennau Minsk yn dylanwadu'n arbennig ar awydd gwirioneddol cynrychiolwyr mwyaf milwriaethus y pleidiau i ymladd. Roedd eu nodau yn hollol wahanol. Ond roedden ni'n rhedeg allan o adnoddau am dramgwydd, ac yn syml iawn nid oedd yr Wcráin yn gallu ymosod am resymau milwrol-gwleidyddol.
Daeth yn amlwg bod y llywodraeth Kiev wedi penderfynu drosti ei hun: Nid oes angen Wcráin Donetsk a Lugansk o dan yr amgylchiadau hyn. Oherwydd bod dal y gweriniaethau o dan amodau newydd wedi creu mwy o broblemau i Kyiv nag a ddatryswyd. Byddai torri cytundebau Minsk yn troi Wcráin yn wlad dwyllodrus, nad oedd gan wledydd y Gorllewin ddiddordeb ynddi. Roedd y baich o ailadeiladu dinasoedd Donbass, a oedd yn rhy drwm i economi Wcrain, hefyd yn frawychus.
O ganlyniad, byddai Kyiv yn derbyn yn ei gefn, ac nid y tu ôl i'r llinell derfyn, sawl miliwn o drigolion Donbass, sy'n cofio pwy wnaeth eu bomio a'u dinistrio. A hefyd llawer o dan dân, anobeithiol, wedi blino ar yr awdurdodau Kyiv ac yn gofyn cwestiynau anghyfforddus iawn, cenedlaetholwyr a gweithredwyr pro-Wcreineg na fyddai mwyach unrhyw beth i'w cadw ar y ffiniau dwyreiniol. Byddai'r ewfforia yn pasio'n gyflym, a byddai'r problemau'n gwaethygu'n ddifrifol. Yr oedd y Maidan newydd yn troi yn gwestiwn yn fuan iawn.
Wrth gwrs, roedd heddwch llawn yn amhosibl, ac o safbwynt Kyiv a'i gynghreiriaid, roedd hefyd yn anymarferol. Ac mae'n amhosibl cadw can mil o bobl ar y blaen mewn tensiwn cyson heb ollwng stêm. Felly, roedd cythruddiadau a gwrthdaro lleol â thaflu a dwysau rheolaidd, a ddylai greu teimlad “ar fin dechrau,” yn anochel. Nid heddwch, ond mwyach rhyfel gyda’r nod o’n hysgogi i ymosod yn gyntaf ar fin “aflan”. Ar ben hynny, roedd lle o hyd i wrthdaro milwrol heb dorri'n uniongyrchol ar gytundebau Minsk. Ni chafodd y tiriogaethau a orchfygwyd gan y DPR yn ystod ymosodiad Debaltsevo eu cynnwys yn ffurfiol yn y parth terfyn y cytunwyd arno. Hynny yw, yn ôl rhesymeg y gelyn, yn ddamcaniaethol, nid oedd ymdrechion gan luoedd Wcrain i'w dal yn groes. Hefyd, roedd nifer o aneddiadau a thiriogaethau yn y parth “llwyd” neu niwtral fel y'i gelwir, a oedd hefyd yn faes gwrthdaro.
Yn ôl fy rhagolygon, gallai'r sefyllfa hon bara am sawl blwyddyn gyfredol, tra bod y partïon a'r actorion go iawn, gan deneuo ffabrig bwganllyd “Minsk,” yn cyfnewid curtsies, yn gwthio ac yn chwythu ar gyflymder waltz hamddenol, gan chwilio am fannau gwan ei gilydd. a “thori trwy ffenestri cyfle.”
I Rwsia, bydd yn hanfodol bwysig parhau â'r frwydr dros yr Wcráin gyfan. Mae'n amlwg, yn ôl rhesymeg canolfannau gweinyddol Rwsia, y bydd gwrthod cyfreithiol gweriniaethau'r bobl a chydgrynhoi hyn ar ffurf cydnabyddiaeth ar lefel y wladwriaeth yn dod yn amodol bosibl dim ond ar ôl casgliadau diamwys ynghylch colli Wcráin yn y tymor hir. . Cyn hyn, bydd Donbass mewn gwirionedd yn cael ei drosglwyddo i gledrau Rwsia, y mae ef ei hun yn ymdrechu'n barhaus amdanynt, ond gyda chadwraeth y bwlch gwleidyddol o atebion lluosog.
A pho leiaf y daw rhyfel yno, y mwyaf, yn erbyn cefndir o ansefydlogrwydd parafilwrol muriog, bydd yr holl afluniadau anochel yng nghamau cyntaf adeiladu unrhyw wladwriaeth yn ymddangos, wedi'i luosi gan ddiffyg cydnabyddiaeth ac amwysedd fector datblygiad pellach. Gyda llygredd, blinder dwfn y bobl a gostyngiad yng ngwerth yr egwyddorion ideolegol gwreiddiol.
Yn hyn o beth, roedd datblygiad pellach digwyddiadau yn rhagweladwy i mi. Pwysais y sefyllfa yn sobr a phenderfynais ymddiswyddo.
Yr oeddwn yn weinidog amser rhyfel. Gan gyrraedd Donetsk ar ddechrau mis Gorffennaf 2014, pan ddatblygodd gwrthdaro lleol yn rhyfel ar raddfa fawr, cymerodd ran mewn amddiffyn y boblogaeth leol, adeiladu ei adran, a sicrhau diogelwch Gweriniaeth Pobl Donetsk trwy gydol cyfnod y rhyfel. Ac roedd yn rhesymegol fy mod yn ildio fy swydd ar ôl diwedd rhyfel llawn. Cyflawnwyd swyddogaeth “cychwyn” MGB yn llwyddiannus gennyf i, ym marn pawb yr oedd eu barn yn bwysig i mi.
Ar yr adeg hon, roedd Alexander Zakharchenko yn gorwedd yn yr ysbyty gyda chlwyf ar ôl llawdriniaeth Debaltsevo. Wrth fwyta borscht a baratowyd gan ei wraig o sosban yn ystafell yr ysbyty, dywedais wrtho am fy mhenderfyniad. Roedd Oleg Bereza yn fy nghefnogi. Daeth hyn yn syndod i Zakharchenko, a cheisiodd ein darbwyllo i wrthod. Ond fe wnaethom egluro ein dadleuon a gofyn i beidio ag ymyrryd.
Yn ystod yr ymladd yn Debaltsevo, dangosodd Zakharchenko ei hun yn arwrol a chafodd ei glwyfo yn y sawdl. Roedd fy ngweithwyr wrth ei ymyl ar y foment honno, a gwyddwn yn dda amgylchiadau'r digwyddiad. Goroesodd yn wyrthiol. Roedd y clwyf, er gwaethaf ei ddiniweidrwydd ymddangosiadol, yn broblemus iawn. Roedd mwy na chant o ddarnau o asgwrn yn anodd eu gwella; nid oedd y pwysau ar y goes wrth gerdded yn caniatáu i'r draeniad gael ei osod yn sianel y twll bwled, a oedd hefyd wedi'i ddylanwadu gan natur aflonydd Pennaeth y DPR, a oedd yn ddim eisiau arsylwi ychydig iawn o orffwys yn y gwely. Cyn i ni adael, fe benderfynon ni ddathlu ein ffrind rhywsut. Gan fod y rheng flaenorol o raglaw cyrnol wedi'i ddyfarnu iddo gan Bereza fel ei ddirprwy ar y pryd, cynigiais roi rheng gyrnol iddo. Yr oedd yn bur anrhydeddus a phriodol. Fel y byddwn yn dweud yn cellwair yn ddiweddarach wrth Zakharchenko, “edrychwch i fyny at ymerawdwyr Rwsia.” Nid oedd mecanwaith clir ar gyfer neilltuo rhengoedd milwrol mewn sefyllfa o'r fath, roedd y system gofrestru milwrol, safonau'r lluoedd arfog, ac ati yn cael eu datblygu, a Zakharchenko oedd Prif Gomander lluoedd arfog y weriniaeth, felly Yn syml, lluniais a chynigais ffurf gorchymyn ar y cyd rhwng yr MGB, y Weinyddiaeth Materion Mewnol a'r Weinyddiaeth Amddiffyn ar y mater hwn. Dyna beth wnaethon nhw.
Neilltuais y dyddiau nesaf i baratoi i drosglwyddo'r swydd a ffarwelio â'r personél. Trefnodd wledd fechan lle ffarweliodd â phob un o'r penaethiaid adran. Rhoddodd y rhai a wahoddwyd fodrwy wedi’i thoddi i mi gyda symbolau’r MGB, llyfr am Donetsk gyda llofnod pawb, a llythyr o ddiolch gan y tîm cyfan gyda geiriau da a chynnes. Awgrymodd Zakharchenko gyflwyno swydd “Gweinidog Anrhydeddus” i mi, ond roedd hyn eisoes yn troi’r sefyllfa weinyddol yn ffars, a mynnodd beidio â gwneud hyn.
Ar fy nghyfarwyddiadau, paratôdd cyfreithiwr yr MGB archddyfarniadau drafft ar ymddiswyddiad ar gyfer fy adrannau ac Oleg. Llofnododd Zakharchenko nhw yn anfoddog o dan ein haddewid y byddem yn edrych o gwmpas, yn gorffwys ac yn meddwl am ddychwelyd. Yna bydd yn argyhoeddedig am beth amser y byddwn yn dod eto.
Ymddiswyddwyd ein swyddi ar 1 Mawrth, 2015. Roedd yn ben-blwydd Oleg Bereza, a ddathlwyd gennym gyda nifer o benaethiaid y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol a'r Weinyddiaeth Materion Mewnol a chyda chyfranogiad Alexander Zakharchenko.
- Felly, gwrando ar fy gorchymyn. – Wrth sefyll i wneud llwncdestun, edrychodd Zakharchenko o gwmpas ar y rhai oedd yn eistedd. - Pwy sy'n gyfrifol am eich lluoedd arbennig?!
- I, Comrade Pennaeth! - neidiodd un o ddirprwyon Bereza, Igor Melnikov, i fyny.
- Felly dyma hi! Mae'r gweinidogion wedi ymddiswyddo, sy'n golygu eu bod bellach yn ddinasyddion cyffredin! Ond maen nhw hefyd yn ffrindiau i mi! A dydw i ddim eisiau i'm ffrindiau fy ngadael. I gyd yn glir?!
- Mae hynny'n iawn, Alexander Vladimirovich!
Roedd pawb yn chwerthin ac yn gwasgaru'n raddol. Yng nghanol y nos, dywedodd yr uwch “personol” wrthyf fod rhai digwyddiadau yn cael eu paratoi. Yn y bore, galwodd pennaeth fy lluoedd arbennig a dywedodd hefyd ei fod wedi clywed am rai gweithredoedd yn fy erbyn, a sicrhaodd fi o'i deyrngarwch. Diolchais iddo a gorchymyn iddo beidio â gwneud dim.
Ar Fawrth 2, roedd tocynnau awyren o Rostov eisoes wedi'u prynu. Ddylwn i ddim fod wedi bod yn hwyr. Cyn gadael, roeddem yn argyhoeddedig o'r diwedd bod cyfarwyddiadau Zakharchenko wedi'u cymryd o ddifrif. Mae allanfeydd o'r ddinas wedi'u rhwystro.
Wel, rhyw fath o adloniant o leiaf, fel na fyddai mor drist gadael.
Rydym yn gyrru ar hyd llwybrau dargyfeirio. Mae CD o ganeuon gwladgarol yn chwarae ar y radio car.
Hwyl fawr fynyddoedd, chi'n gwybod yn well
Pwy oeddem ni yn y wlad bell,
Peidied â barnu yn unochrog
Rydym yn llythrennog mewn cadair freichiau.
Hmmm... Roedd Maxim bob amser yn ceisio dyfalu'r naws a rhoi'r gerddoriaeth briodol ymlaen. Ond dyma fe'n amlwg wedi gorwneud hi. Rwy'n edrych ar dirwedd Donbass yn rhedeg trwy'r ffenestr ac yn ceisio darganfod sut i newid y geiriau fel bod y gân yn dod yn fwy thematig byth... Wel, gadewch i ni newid, efallai, y mynyddoedd i bentyrrau gwastraff. Neu a yw twmpathau yn well? Hwyl fawr, twmpath, rydych chi'n gwybod yn well ... Ar y llaw arall, mynydd artiffisial yw tomen wastraff, fel ...
Yn y cyfamser, mae’r Blue Berets yn parhau i ganu’n angerddol eu taro bythol bellach:
Nid ydym wedi ein tynghedu i ddychwelyd yma eto,
Faint ohonom a fu farw ar yr orymdaith hir hon,
Ac nid yw pethau wedi eu cwbl orphen, ond
Rydyn ni'n gadael, yn gadael, yn gadael, yn gadael ...
Ydw... gofynnaf i Maxim roi rhywbeth arall. Oleg ar hyn o bryd scolds ei is-weithwyr blaenorol nad oedd yn cymryd rheolaeth ar yr holl ffyrdd. Yn ofer mae'n scolds!
Ambush, mae heddluoedd arbennig yn amgylchynu ein ceir. Mae yna ormod ohonyn nhw. Mae'n debyg na chafodd y diffoddwyr wybod bod y digwyddiad yn ddigwyddiad hyfforddi a'u bod o ddifrif yn ei gylch. Oleg yn dod allan, mae'r fferm yn ei. Rhaid bod Melnikov yn rhywle. Ah, dyma fe.
Mae Birch yn mynnu cael ei ollwng i mewn, ond mae’r cyn ddirprwy bellach, gan osgoi ei lygaid a chuddio ei wên, yn gwrthod, gan ddyfynnu gorchymyn y Pennaeth. Mae gan Melnikov broblemau yn ei wasanaeth ac mewn perthnasoedd yn y tîm, ac mae torri gorchymyn y cadlywydd, hyd yn oed os yw'n jôc, yn beryglus iddo.
Mae Oleg yn galw Zakharchenko, yn siarad am yr awyren, yn rhoi'r ffôn i Melnikov. Mae'n derbyn y gorchymyn, yn ochneidio ac yn rhoi'r gorchymyn i'r lluoedd arbennig. Fe wnaethon ni gofleidio a symud ymlaen. Diolch i'r digwyddiad hwn, bydd arweinyddiaeth Wcreineg yn datgan bod Gweinidog Materion Mewnol y DPR wedi'i arestio wrth geisio allforio sawl miliwn o ddoleri ac aur. Byddaf yn gwneud hwyl am ei ben am amser hir yn ddiweddarach. Yn union tan yr eiliad pan ysgrifennir heresi debyg amdanaf. Ar ôl hyn, bydd cynigion i rannu'r loot yn dod yn gydfuddiannol.
Rhoddodd Donbass lawer i mi. Cefais y fraint o ddod i gysylltiad ag edefyn byw o hanes. Gwelais bobl a digwyddiadau sy'n nerf moel Rwsia go iawn. Digwyddiadau lle datgelodd person ei hun yn wirioneddol, gan allu dangos ei rinweddau gorau neu waethaf yn unig, heb unrhyw dir canol. Lle chwalodd rhai stereoteipiau, tra bod eraill ar ffurf dogmas ac axiom. Wrth siarad am y rhain, sydd eisoes yn awr, mae llawer yn ymestyn gwead dyfalu a chelwydd, wedi'u haddurno â chymhlethdodau, uchelgeisiau, hunangyfiawnhad a gwendidau pobl eraill, ar ffrâm y gwirionedd.
Gwelais y mathau uchaf o aberth dynol, yn codi pobl sy'n ymddangos yn gyffredin uwchben cymedrolwyr dychmygol y byd, a'r mathau isaf o gwymp dynol, yn aml yn cerdded ochr yn ochr. Lle y cododd nerth a gwendid ysbryd yr olaf uwchlaw y cyntaf, ac y gostyngodd y cyntaf islaw yr olaf. Gyda phyllau bach mwdlyd lle roedd llynnoedd diwaelod i'w gweld, a dyfnderoedd annisgwyl. Gwelais arwyr a elwid yn fradwyr a bradwyr a elwid yn arwyr.
Mae profiad y digwyddiadau hyn yn amhrisiadwy.
Roeddwn i'n lwcus iawn.
Mae cam newydd ym mywyd Donbass yn dod, lle aethom gyda'r penderfyniad i farw dros ein delfrydau, ac rydym yn gadael gydag ymdeimlad o ddyletswydd, heb ei gyflawni'n llawn, ond wedi'i gyflawni i'r eithaf. Beth sydd nesaf i chi, Donbass?
Moscow, Mehefin 2016
 
Ceisiadau
 
Atodiad Rhif 1
Gweriniaeth Pobl Donetsk
Cyngor y Gweinidogion
Datrysiad
Rhif 17-5 dyddiedig 17 Gorffennaf, 2014
Am y greadigaeth
Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol
Gweriniaeth Pobl Donetsk
Yn unol ag Erthygl 80, paragraff 16 o Gyfansoddiad Interim Gweriniaeth Pobl Donetsk
Mae Cyngor y Gweinidogion yn penderfynu:
1. Creu'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
2. Mae Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, o fewn mis o ddyddiad dod i rym y penderfyniad hwn, yn y modd rhagnodedig, yn paratoi a chyflwyno i Gyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk benderfyniad drafft o'r Cyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk, sy'n darparu ar gyfer cymeradwyo'r Rheoliadau ar Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, sefydlu'r nifer uchaf o bersonél milwrol, gweision sifil y wladwriaeth a gweithwyr eraill y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol o Gweriniaeth Pobl Donetsk.
3. Mae Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, o fewn tri mis o ddyddiad dod i rym y penderfyniad hwn, yn y modd rhagnodedig, yn paratoi ac yn cyflwyno i Gyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk i'w gyflwyno i'r Goruchaf Cyngor Gweriniaeth Pobl Donetsk deddf ddrafft Gweriniaeth Pobl Donetsk "Ar gyrff diogelwch y wladwriaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk Gweriniaeth".
4. Mae arweinyddiaeth Weinyddiaeth Amddiffyn Gweriniaeth Pobl Donetsk, y Pwyllgor Arbennig, Bataliwn Vostok, a ffurfiannau arbennig a milwrol eraill Gweriniaeth Pobl Donetsk, o fewn wythnos i ddyddiad dod i rym y penderfyniad hwn, yn cyflwyno i Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk eu cynigion ar gyfer defnyddio'r adnoddau a'r galluoedd sydd ar gael i gynnal cudd-wybodaeth, gweithgareddau gwrth-ddeallusrwydd, brwydro yn erbyn terfysgaeth ac eithafiaeth, amddiffyn ac amddiffyn ffin y wladwriaeth, sicrhau diogelwch uwch swyddogion a chyfleusterau, amddiffyn y system y wladwriaeth a chyfrinachau'r wladwriaeth, brwydro yn erbyn llygredd, troseddau cyfundrefnol ac amlygiadau troseddol eraill sy'n bygwth cyflwr Gweriniaeth Pobl Donetsk. Penderfynwch fod gweithgareddau pellach yr unedau hyn yn yr ardaloedd hyn y tu allan i Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk yn anghyfreithlon.
5. Penderfynu mai'r prif gorff a'r corff cydgysylltu ar gyfer gweithredu swyddogaethau'r wladwriaeth a nodir ym mharagraff 4 o'r penderfyniad hwn yw'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, sy'n rheoleiddio'r weithdrefn, meysydd, cymwyseddau, ffurflenni a dulliau eu gweithredu , ac eithrio gweithgareddau strwythurau cudd-wybodaeth milwrol y Weinyddiaeth Amddiffyn Gweriniaeth Pobl Donetsk. Gwaherddir y gweithgaredd penodedig mewn ffurfiannau eraill heb gydgysylltu â'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk a'i sancsiwn.
6. O'r eiliad y daw'r penderfyniad hwn i rym, gwaherddir gweithgareddau Gwasanaeth Diogelwch Wcráin, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol yr Wcrain, Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth, a gwasanaethau arbennig eraill yr Wcrain ar y diriogaeth. Gweriniaeth Pobl Donetsk. Gwahardd darparu cymorth i'r strwythurau hyn gan bobl sydd wedi'u lleoli ac yn byw ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk. Os darperir cymorth o'r fath, rhowch asesiad cyfreithiol iddo ar ffurf trosedd yn erbyn buddiannau Gweriniaeth Pobl Donetsk.
7. Penderfynu bod yr holl eiddo, eiddo tiriog, tiriogaeth, archifau ac adnoddau eraill y Gwasanaeth Diogelwch o Wcráin, y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor o Wcráin, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol Wcráin, y Gwasanaeth Ffiniau Wladwriaeth lleoli ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk yn cael eu trosglwyddo i awdurdodaeth y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
9. Rhaid i Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk gynnal rhestr eiddo a llunio cofrestrau o eiddo a oedd yn eiddo i Wasanaeth Diogelwch Wcráin yn flaenorol, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol Wcráin, a Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth ar tiriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk.
10. Holl ffurfiannau milwrol, diogelwch, arbennig a mathau eraill o Weriniaeth Pobl Donetsk, sydd ar hyn o bryd yn meddiannu adeiladau a strwythurau a oedd yn perthyn yn flaenorol i Wasanaeth Diogelwch Wcráin, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol Wcráin, Ffin y Wladwriaeth dros dro. Gwasanaeth ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk, i wneud pob ymdrech i'w rhyddhau a'u trosglwyddo i'r perchennog, a gynrychiolir gan Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, i adleoli a gadael yr eiddo penodedig. Hefyd yn trosglwyddo i'r perchennog cerbydau ac eiddo arall a oedd yn flaenorol yn perthyn i'r Gwasanaeth Diogelwch o Wcráin, y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor o Wcráin, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol Wcráin, a Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk. Os nad yw hyn yn bosibl, cytunwch â'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk ar y weithdrefn ar gyfer lleoliad a defnydd dros dro o'r adeiladau, strwythurau ac eiddo hyn.
11. Mae arweinwyr lluoedd milwrol ac arbennig Gweriniaeth Pobl Donetsk, o fewn wythnos, yn cytuno i aros yn yr eiddo penodedig am gyfnod pontio, sy'n bosibl dim ond gyda chytundeb y perchennog ym mherson y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk wrth lunio'r dogfennau perthnasol ar ddefnydd dros dro. Yn yr achos hwn, mae'n ofynnol i awdurdodau, lluoedd milwrol ac arbennig gymryd mesurau cynhwysfawr i gadw cyfanrwydd a diogelwch adeiladau, strwythurau a feddiannir dros dro, yn ogystal â'r holl eiddo, dogfennaeth, cyfathrebu ac adnoddau eraill sydd ar gael. Mae'r cyfrifoldeb personol am weithredu'r ddarpariaeth hon yn gorwedd gyda phenaethiaid y ffurfiannau milwrol, arbennig ac eraill perthnasol sy'n meddiannu tiriogaethau, adeiladau ac adnoddau eraill dros dro Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk, a oedd yn flaenorol yn perthyn i Wasanaeth Diogelwch Wcráin. , Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol yr Wcrain, Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk.
12. Peidiwch â chynnwys unrhyw gamau i ddenu adnoddau a oedd yn eiddo i Wasanaeth Diogelwch Wcráin, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch y Wladwriaeth Wcráin, Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk, heb ganiatâd a chydlyniad â'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
13. Penaethiaid milwrol, arbennig a ffurfiannau eraill Gweriniaeth Pobl Donetsk, a ddenodd at eu gweithgareddau adeiladau, cerbydau, adnoddau a oedd yn flaenorol yn perthyn i Wasanaeth Diogelwch Wcráin, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor Wcráin, Gweinyddiaeth Diogelwch Talaith Wcráin, Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk, ar ôl cael ei gymeradwyo gan berchennog y defnydd, i sicrhau mynediad di-rwystr i weithwyr y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk i ddogfennau, archifau, eiddo, cyfathrebiadau ac adnoddau eraill o dan eu rheolaeth a'u hawdurdodaeth wirioneddol ar hyn o bryd.
14. Gweithwyr Gwasanaeth Diogelwch Wcráin, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch y Wladwriaeth yr Wcrain, Gwasanaeth Ffiniau'r Wladwriaeth sydd wedi'i leoli ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk, o fewn pum diwrnod i'r dyddiad y daeth hyn i rym. penderfyniad, cyrraedd y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk ar gyfer cofrestru, ail-ardystio taith a datrys y mater o wasanaeth pellach. Mae methu â chydymffurfio â'r gofyniad hwn yn cael ei ystyried yn wrthwynebiad bwriadol i weithgareddau Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk. Mewn achos o fethiant i ymddangos, mae'r bobl hyn yn agored i gael eu halltudio o Weriniaeth Pobl Donetsk. Nid yw’r ddarpariaeth hon yn berthnasol i berthnasau ac aelodau o’r teulu.
15. Dylai Gweinidog Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk ddatblygu mesurau i greu amodau ar gyfer addasu gweithwyr a ardystiwyd a wasanaethodd yn flaenorol yng Ngwasanaeth Diogelwch Wcráin, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain, Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol yr Wcrain, a'r Gwasanaeth Ffin y Wladwriaeth wedi'i leoli ar diriogaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk.
16. Y Gweinidog Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk i weithredu fel ymgeisydd ar gyfer cofrestriad cyflwr y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk fel endid cyfreithiol yn yr awdurdod gweithredol cynnal cofrestriad cyflwr endidau cyfreithiol ac entrepreneuriaid unigol , a hefyd i gymryd camau pellach i agor cyfrifon cyfredol y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
17. Mae Weinyddiaeth Gyllid Gweriniaeth Pobl Donetsk, o fewn mis, yn datblygu ac yn cyflwyno gweithred normadol i'w gymeradwyo sy'n diffinio'r weithdrefn a'r mecanwaith ar gyfer ariannu gweithgareddau Gweinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
18. Bydd rheolaeth dros weithgareddau'r Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pobl Donetsk yn cael ei neilltuo i Ddirprwy Gadeirydd Cyntaf Cyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk, sy'n gyfrifol am weithio gydag asiantaethau gorfodi'r gyfraith.
19. Daw'r penderfyniad i rym o'r eiliad y caiff ei gyhoeddi.
Cadeirydd Cyngor y Gweinidogion
Gweriniaeth Pobl Donetsk
A. Yu. Borodai
Gweinidog Cyngor y Gweinidogion
B. A. Litvinov
 
Atodiad Rhif 2
O ran ardaloedd poblog,
a reolir gan Weriniaeth Pobl Donetsk
ar 12/04/201473.
O 4 Rhagfyr, 2014, mae 6 allan o 18 ardal yn rhanbarth Donetsk, 12 allan o 28 o ddinasoedd is-drefniant rhanbarthol, 9 allan o 24 o ddinasoedd a 52 allan o 131 o aneddiadau trefol o dan reolaeth Gweriniaeth Pobl Donetsk yn cyfan neu ran.
Yn ninasoedd a rhanbarthau Gweriniaeth Pobl Donetsk, mae'r broses o ffurfio awdurdodau lleol ac awdurdodau gweinyddol, gorfodi'r gyfraith a rheoleiddio, ac eithrio awdurdodau barnwrol, ar y gweill ar hyn o bryd, gan gynnwys:
Ardaloedd:
1. Amvrosievsky - yn gyfan gwbl o dan reolaeth y DPR:
- canolfan ranbarthol - dinas Amvrosievka;
– aneddiadau trefol (3):
– Kuteynikovo;
- Novoamvrosievskoe;
- Voikovsky.
2. Novoazovsky - yn rhannol o dan reolaeth y DPR:
- canolfan ranbarthol - dinas Novoazovsk;
– anheddiad trefol o fath – Sedovo.
3. Starobeshevsky - yn gyfan gwbl o dan reolaeth y DPR:
– canolfan ardal – anheddiad trefol Starobeshevo;
- dinas - Komsolskoye;
– anheddiad trefol o fath – Novy Svet.
4. Telmanovsky - yn rhannol o dan reolaeth y DPR:
– canolfan ardal – anheddiad trefol Telmanovo;
5. Shakhtarsky – yn gyfan gwbl o dan reolaeth y DPR:
– canol ardal – dinas is-drefniant rhanbarthol Shakhtersk.
6. Yasinovatsky - yn rhannol o dan reolaeth y DPR:
– canolfan ardal – dinas is-drefniant rhanbarthol Yasinovaya.
Meysydd lle mae’r DPR yn rheoli rhai tiriogaethau:
1. Artemovsky.
2. Volnovakhsky:
– aneddiadau trefol (2):
- Elenovka;
- Novotroitskoe.
3. Maryinsky:
– canolfan ranbarthol – dinas Marinka (yn rhannol);
– aneddiadau trefol (2):
- Alexandrovka;
- Staromikhailovka.
Dinasoedd o is-drefniant rhanbarthol:
1. Donetsk:
– ardaloedd dinasoedd (9):
– Budenovsky;
– Voroshilovsky;
- Kalininsky;
- Kyiv;
– Kirovsky;
- Kuibyshevsky;
- Leninsky;
– Petrovsky;
- Proletarsky;
– dinas – Mospino;
– pentref – Gorbachevo-Mikhailovka.
2. Dokuchaevsk.
3. Gorlovka:
– ardaloedd dinas (3):
- Kalininsky;
– Nikitovsky;
- Canol y Ddinas;
– pentref – Rumyantsevo.
4. Yenakievo:
- dinas - Yuzhnokommunarsk;
– pentrefi (3):
- Cyfeillgar;
- Korsun;
- Karlo-Marxovo.
5. Zhdanovka;
– pentref – Olkhovka.
6. Kirovskoe.
7. Makeevka:
– ardaloedd dinas (5):
- Canol y Ddinas;
- Gornyatsky;
– Kirovsky;
- Sofietaidd;
- Chervonogvardeisky;
– pentrefi (17):
- Gruzsko-Zoryanskoe;
- Gruzsko-Lomovka;
- Uchel;
- Mezhevoy;
- Goleudy;
- Proletarskoe;
– glöwr;
- Guselskoe;
- Kolosnikovo;
- Sverdlovo;
- Yasinovka;
– Dugouts;
- Krinichnaya;
- Nizhnyaya Krynka;
- Bolshoye Orekhovo;
- Hydref Coch;
- Lesnoye.
8. Eira:
– aneddiadau trefol (4):
- Brazhino;
- Limanchuk;
- Nikiforovo;
- Buddugoliaeth.
9. Torez:
– aneddiadau trefol (2):
- Pelageevka;
- Rhydd.
10. Khatsyzsk:
– dinasoedd (2):
- Zugres;
- Ilovaisg;
– pentrefi (8):
- Nikolaevka;
- Zuevka;
- Troitsko-Khartsyzsk;
- Voykovo;
- Pokrovka;
- Fy un i;
- Eang;
— Mynydd.
11. Shakhtersk (canol ardal):
– aneddiadau trefol (4):
– Contarnoe;
- Moscow;
- Yn ddig;
- Stozhkovskoe.
12. Yasinovaya (canolfan ardal).
Mae strwythurau llywodraethu a rheoli wedi'u creu ac yn gweithredu ym mhob setliad.
Prif sectorau'r economi yw: glo, metelegol, golosg, diwydiant cemegol, peirianneg trwm, cynhyrchu deunyddiau adeiladu, pŵer trydan, trafnidiaeth.
Cynrychiolir y sector diwydiannol yn y diriogaeth reoledig gan y gwrthrychau canlynol:
Meteleg fferrus (4 planhigyn metelegol)
Planhigyn metelegol Makeevka wedi'i enwi ar ôl S. M. Kirov (Makeevka)
Ffowndri Pibellau Makeevka wedi'i henwi ar ôl Kuibyshev (Makeevka)
Planhigyn metelegol Yenakievo (Yenakievo)
Planhigyn Pibellau Khartsyzsk (Khartsyzsk)
Diwydiant golosg a chemegol (5 ffatri golosg, 1 ffatri gemegol)
Planhigyn golosg a chemegol Avdeevka (Avdeevka)
Planhigyn golosg Yasinovsky (Yasinovataya)
Planhigyn golosg Makeevka (Makeevka)
Diwydiant Cemegol Coke Enakievo (Enakievo)
Planhigyn golosg Gorlovka (Gorlovka)
Pryder "Stirol" (Gorlovka)
Diwydiant glo
Mae'r rhan fwyaf o fentrau basn glo Donetsk wedi'u lleoli ar diriogaeth y rhanbarth; mae graddau glo golosg (Zh, K, OS) a graddau ynni (T, A) yn cael eu cloddio. Mae cynhyrchion glo yn cael eu cloddio yn y cymdeithasau a mwyngloddiau annibynnol a ganlyn:
Cymdeithasau mwyngloddio (7)
Artemugol (Gorlovka)
Makeevugol (Makeevka)
Oktyabrugol (Kirovskoye)
Ordzhonikidzeugol (Yenakievo)
Snezhnoeanthracite (Snezhnoye)
Thorezanthracite (Torez)
Shakhterskantracite (Shakhtersk)
Rheoli mwyngloddiau a mwyngloddiau annibynnol (6 mwynglawdd)
Mwynglawdd Rhif 17-17bis
Mwynglawdd "Komsomolets Donbassa" DTEK (Kirovskoye)
Fy un i "Rassipnyanskaya" (Torez)
Mwynglawdd wedi'i enwi ar ôl Gaevoy (Gorlovka)
Fy un i wedi ei henwi ar ôl Pochenkov (Makeevka)
Rheoli mwynglawdd "Kirovskoye" (Kirovskoye)
Gweithfeydd paratoi glo (16):
Gwaith prosesu canolog "Anthracite" (Makeevka)
Cyfleuster Optegol Canolog Komsomolskaya (Dimitrov)
gwaith prosesu canolog Gorlovskaya (Gorlovka)
Cyfleuster prosesu canolog Donetsk (Torez)
gwaith prosesu canolog Kalininskaya (Gorlovka)
Gwaith Prosesu Canolog Kiselevskaya (Torez)
Gwaith prosesu canolog Kolosnikovskaya (Makeevka)
GOF "Seren Goch" (Torez)
gwaith prosesu canolog Postnikovskaya (Shakhtersk)
Canolfan Hyfforddi Ganolog Proletarskaya (Makeevka)
gwaith prosesu canolog Serditenskaya (Shakhtersk)
gwaith prosesu canolog Snezhnyanskaya (Snezhnoye)
Gwaith prosesu canolog Torezskaya (Kirovskoye)
Gwaith Prosesu Canolog Uglegorsk (Yenakievo)
gwaith prosesu canolog Uzlovskaya (Gorlovka)
gwaith prosesu canolog Shakhterskaya (Shakhtersk)
Cyfleusterau cynhyrchu ynni (2 waith pŵer)
Starobeshevskaya TPP (anheddiad trefol Novyi Svet)
Zuevskaya TPP (Zugres)
Peirianneg fecanyddol
Planhigyn Ynni-Mecanyddol Zuevsky (Zugres)
Gwaith Electrotechnegol Torez (Torez)
Gwaith Peiriannau Adeiladu Snezhnyansky (cangen Motorsich, Snezhnoye)
Gwaith Awtomeiddio Mwynglawdd Makeevka (Makeevka)
Gwaith Adeiladu Peiriannau Yasinovatsky (Yasinovataya)
Trafnidiaeth rheilffordd
Fe'i cynrychiolir gan rwydwaith datblygedig o reilffyrdd a mentrau'r Wladwriaeth Enterprise "Donetsk Railway", yn ogystal â rheilffyrdd mynediad adrannau llwytho a thrafnidiaeth nifer o fentrau mwyngloddio glo.
Yn ogystal, mae nifer sylweddol o fentrau diwydiannol llai mewn gwahanol sectorau yn gweithredu ar diriogaeth y DPR. Mae mwynau eraill yn cael eu cloddio: marl, adeiladu a thywod cwarts, fflworitau, ffosfforitau, clai ceramig.
 
Nodiadau
1 Vladimir Yuryevich Antyufeev – g. Chwefror 15, 1951, 1992-2012 – Gweinidog Diogelwch Gwladol Gweriniaeth Pridnestrovia Moldafaidd; Gorffennaf 10, 2014 - Medi 6, 2014 - Dirprwy Gadeirydd Cyntaf Cyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk.
2 Ravil Zakarievich Khalikov – g. 1969, Mehefin 7 - Medi 25, 2014 - Erlynydd Cyffredinol Gweriniaeth Pobl Donetsk.
3 Alexander Vladimirovich Zakharchenko – g. Mehefin 26, 1972 Sylfaenydd y sefydliad "Oplot of Donbass", cadlywydd milwrol Donetsk. Hyd at Awst 7, 2014 - Dirprwy Weinidog Materion Mewnol Gweriniaeth Pobl Donetsk. O 7 Awst, 2014 - Cadeirydd Cabinet Gweinidogion y DPR, o 4 Tachwedd, 2014 - Pennaeth y DPR. Dyfarnwyd y Seren Aur "Arwr Gweriniaeth Pobl Donetsk".
4 Alexander Sergeevich Khodakovsky – g. 1972 Hyd at fis Mawrth 2014 - rheolwr uned ranbarthol Donetsk o'r SBU "Alpha". Pennaeth y sefydliad cyhoeddus "Gwladgarol Lluoedd Donbass", rheolwr y bataliwn "Vostok" (brigâd) o'r lluoedd arfog DPR, Tachwedd 2014 - Chwefror 2016 - Ysgrifennydd y Cyngor Diogelwch DPR.
5 Boroday Alexander Yurievich – g. Gorffennaf 25, 1972, Mai 16 - Awst 7, 2014 - Cadeirydd Cyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk, Awst 7 - Hydref 20, 2014 - Dirprwy Gadeirydd Cyntaf Cyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk, ffigwr cyhoeddus Rwsia , cyhoeddwr, strategydd gwleidyddol.
6 Mae “Tochka-U” yn system daflegrau tactegol hynod fanwl. Yr ystod tanio uchaf yw 70 (120) km, màs lansio'r taflegryn yw 2010 kg, y rhan drawiadol yw 482 kg.
7 Igor Vsevolodovich Girkin (ffugenw "Igor Ivanovich Strelkov") - b. 1970 Ail Weinidog Amddiffyn y DPR (Mai 16 - Awst 8, 2014). Ar Ebrill 13, 2014, cyrhaeddodd ddinas Slavyansk, rhanbarth Donetsk, lle datganodd ei hun yn bennaeth y milisia lleol. Dinesydd Rwsia, pensiynwr milwrol, a wasanaethodd yn flaenorol yng Ngwasanaeth Diogelwch Ffederal Rwsia. Blogiwr Rhyngrwyd poblogaidd. Mae ganddo ddiddordeb mewn ail-greu digwyddiadau hanesyddol fesul cam. Ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol domestig gwrthblaid Rwsia.
8 Gweler Atodiad Rhif 1 .
9 Oleg Vladimirovich Bereza – g. 1977 Prif Weinidog Materion Mewnol Gweriniaeth Pobl Donetsk - 07/17/2014 - 03/01/2015. Pensiynwr milwrol o Ffederasiwn Rwsia. Enillodd Seren Aur “Arwr Gweriniaeth Pobl Donetsk”.
10 Penderfyniad Cabinet y Gweinidogion ar DPR Rhif 17-5 dyddiedig Gorffennaf 17, 2014. “Ar greadigaeth y Weinyddiaeth Diogelwch Gwladol” (gweler yr atodiad).
11 Ar noson Mai 25-26, 2014, ceisiodd cefnogwyr arfog y DPR atafaelu maes awyr Donetsk. Pwrpas yr ymgyrch oedd sefydlu rheolaeth dros y tŵr rheoli a’r rhedfa er mwyn atal milwyr a chyflenwadau milwrol rhag cael eu cludo i’r awyr. Roedd y llawdriniaeth, a gynlluniwyd ac a arweiniwyd gan bennaeth bataliwn Vostok, Alexander Khodakovsky, yn cynnwys carfan gyfunol o wirfoddolwyr Rwsiaidd a Wcrain a drosglwyddwyd i'w is-ordeinio, a gyrhaeddodd Donetsk o ranbarth Rostov ar Fai 25. Yn ystod yr ymosodiad aflwyddiannus a chamau pellach heb eu cydlynu yn ystod yr enciliad, lladdwyd a chlwyfwyd nifer fawr o filisia.
12 Igor Nikolaevich Bezler, arwydd galwad “Bes”, (ganwyd 30 Rhagfyr, 1965, Simferopol) - un o arweinwyr y milisia, o wanwyn i fis Tachwedd 2014 - rheolwr “Milisia Pobl Donbass” yn Gorlovka. Cyrhaeddodd Slavyansk fel rhan o'r "detachment Strelkov" fel un o'i gadlywyddion. Ar ôl y gwrthdaro â Strelkov, symudodd i Gorlovka, lle bu'n byw yn flaenorol, trefnodd gymryd y ddinas dan reolaeth y milisia a'i arwain. Yn dilyn hynny, roedd Gorlovka a'i maestrefi dan warchae gan filwyr Wcrain.
13 ZU-23-2 - Gwn gwrth-awyren deuol 23-mm Sofietaidd yn cynnwys dau wn gwrth-awyren, teclyn peiriant, a golygfa.
14 Lluoedd Arfog Wcráin.
15 Cynhadledd i'r wasg V.V. Putin ar Fawrth 4, 2014
16 “cyborgs Wcreineg” - dyma sut y galwodd propaganda Wcreineg ei filwyr yn cymryd rhan yn y brwydrau ar gyfer maes awyr Donetsk. Yn eu tro, sylwodd trigolion Donetsk mai anaonym y gair "cyborg" yw'r gair "arch", sy'n adlewyrchu hanfod y broses yn fwy cywir.
17 Sergey Nikolaevich Dubinsky (arwyddion galwad “Petrovsky”, “Khmury”, “Milwr Drwg”, “Bison” (“Bison”)) - a aned yn 1962, graddiodd o Sefydliad Addysg Uwch y Dwyrain Pell, pensiynwr milwrol, cyrnol Ffederasiwn Rwsia wrth gefn. Cyn hynny, bu'n gwasanaethu yn lluoedd arfog yr Undeb Sofietaidd (dirprwy bennaeth y cwmni rhagchwilio 181 MRR, 108 MSD), Ffederasiwn Rwsia, lle, fel dirprwy bennaeth un o swyddfeydd y cadlywydd milwrol yn y Weriniaeth Chechen, cyfarfu ag Igor Girkin (Strelkov). Yn y DPR, penodwyd I. Strelkov yn ddirprwy iddo ar gyfer cudd-wybodaeth, Uwchfrigadydd Lluoedd Arfog DPR, crëwr y GRU DPR.
18 Cwmnïau milwrol preifat.
19 Diogelwch personol.
20 Mae “siwt gwrth-wynt mynydd” yn guddliw Rwsiaidd adnabyddus a hynod gyffredin.
21 Arsen Sergeevich Pavlov (a elwir hefyd yn Motorola; g. Chwefror 2, 1983, Ukhta) - cadlywydd uned arbennig “Sparta” Gweriniaeth Pobl Donetsk, a enillodd y Seren Aur “Arwr Gweriniaeth Pobl Donetsk”.
22 Gall presenoldeb nifer fawr o normau sy'n gwrthdaro, a'r ansicrwydd mewn cysylltiad â'r dewis posibl hwn o gamau gweithredu arwain at ffenomen o'r enw anomie gan E. Durkheim (cyflwr o absenoldeb normau).
Mae Anomie yn gyflwr cymdeithasol sy'n cael ei nodweddu gan ddadelfennu'r system werth, a achosir gan argyfwng y gymdeithas gyfan, ei sefydliadau cymdeithasol, y gwrth-ddweud rhwng y nodau datganedig ac amhosibilrwydd eu gweithredu ar gyfer y mwyafrif.
23 Mae’r 24ain bataliwn ymosod ar wahân “Aidar” yn uned o Lluoedd Tir yr Wcrain, a arferai fod yn uned wirfoddol yn rhanbarth Lugansk, a ddaeth yn adnabyddus iawn mewn cysylltiad â throseddau rhyfel a gyflawnwyd yn rhanbarth Lugansk fel rhan o’r unedau ATO.
24 Alexey Aleksandrovich Dikiy - ers mis Hydref 2013, dirprwy bennaeth y GUMVD - pennaeth heddlu troseddol rhanbarth Donetsk, cyrnol yr heddlu. Yna, o dan y Gweinidog Oleg Vladimirovich Bereza, dirprwy weinidog cyntaf Gweinyddiaeth Materion Mewnol y DPR. Ar hyn o bryd, ef yw Gweinidog Materion Mewnol y DPR, Uwchfrigadydd yr Heddlu. Trwy Archddyfarniad Pennaeth y DPR Rhif 65 dyddiedig Chwefror 21, 2015, dyfarnwyd y teitl "Arwr Gweriniaeth Pobl Donetsk" iddo am gymryd rhan yn y brwydrau ger Debaltsevo.
25 Dinas yng Ngweriniaeth Pobl Donetsk yw Yasinovaya. Rhan o grynodref Donetsk. Mae'n gartref i gyffordd reilffordd fawr.
26 9-mm Stechkin pistol awtomatig (APS) yn pistol awtomatig a ddatblygwyd ar ddiwedd y 1940au - 1950au cynnar gan y dylunydd I. Ya. Stechkin. Capasiti cylchgrawn 20 rownd. Mae holster casgen bren wedi'i gynnwys.
27 Dinas yn rhanbarth Donetsk yn ne-ddwyrain yr Wcráin yw Mariupol, ar lan Môr Azov wrth aber afonydd Kalmius a Kalchik. Roedd poblogaeth y ddinas ar 1 Ionawr, 2015 yn 476,827 o bobl. Mae o bwysigrwydd strategol i Wcráin. Mae gan y ddinas borthladd rhyngwladol a nifer o fentrau diwydiannol mawr. Yn ddaearyddol yn cysylltu Gweriniaeth Pobl Donetsk â Crimea.
28 Mae uned pwrpas arbennig “Azov” (Wcreineg: Підрузіл ззіліні позняння “Azov”) yn uned bwrpas arbennig llinol o fewn uned filwrol Rhif 3057 o Gymdeithas Weithredol-Tiriogaethol Dwyreiniol Gwarchodlu Cenedlaethol Wcráin. Ffurfiwyd o wirfoddolwyr cenedlaetholgar ym mis Mai 2014 ym Mariupol fel bataliwn o Wasanaeth Patrol Heddlu Pwrpas Arbennig Gweinyddiaeth Materion Mewnol Wcráin. Ym mis Medi 2014, anfonwyd yr uned i gatrawd, ac ym mis Tachwedd 2014, fe'i trosglwyddwyd i Warchodlu Cenedlaethol Wcráin. Mae gan yr uned symbolau ffasgaidd cenedlaethol ac ideoleg gyfatebol.
29 Igor Evgenievich Khakimzyanov – g. Gorffennaf 25, 1980 - Gweinidog Amddiffyn cyntaf Gweriniaeth Pobl Donetsk rhwng Ebrill 10 a Mai 7, 2014. Mai 7, 2014 arestio gan yr awdurdodau Wcreineg yn Mariupol, Medi 15, 2014 - rhyddhau trwy gyfnewid.
30 Eduard Basurin - dirprwy bennaeth corfflu milisia pobl DPR, cyn ei benodiad - dirprwy bennaeth bataliwn “Kalmius”. Ef yw cynrychiolydd cyfryngau swyddogol de facto lluoedd arfog y DPR.
31 Vladimir Petrovich Kononov – g. 1974, trydydd Gweinidog Amddiffyn y DPR (Awst 15, 2014 - hyd yma), Is-gapten Cyffredinol Lluoedd Arfog y DPR. Dyfarnwyd y Seren Aur "Arwr Gweriniaeth Pobl Donetsk".
32 Tref fechan, rhan o'r DPR, ar y ffin â'r LPR a Rwsia.
33 http://www.russiapost.su/archives/37405
34 https://www.youtube.com/watch?v=ibGQ9SHFCdo
35 Eugene Onegin" (1823-1831) gan A. S. Pushkin (1799-1837), p. 2, pennill 14.
36 http://www.koob.ru/ponomarenko . Mae Victor Viktorovich Ponomarenko yn wyddonydd o Rwsia sydd wedi bod yn ymwneud ag ymchwil ym maes cymeriadeg ymarferol ers dros 20 mlynedd. Seiciatrydd, yn y gorffennol diweddar arbenigwr “caeedig” o un o asiantaethau gorfodi'r gyfraith Ffederasiwn Rwsia. Cyfranogwr mewn gweithrediadau arbennig mewn mannau “poeth”, cyrnol wrth gefn, seicolegydd arbenigol o Swyddfa Erlynydd Cyffredinol Ffederasiwn Rwsia ac Adran Ymchwilio Troseddol Moscow wrth ymchwilio i droseddau a oedd â chyseiniant cyhoeddus mawr (camau anghyfreithlon yn erbyn D. Kholodov, V ■ Listyev, troseddau cyfresol ym mharc coedwig Losiny Ostrov, ymosodiadau terfysgol ym metro Moscow, ymosodiad terfysgol ar Dubrovka, ac ati). Darlithydd yn Sefydliad Busnes a Gweinyddu Busnes Academi yr Economi Genedlaethol o dan Lywodraeth Ffederasiwn Rwsia, Academi Gweinyddiaeth Gyhoeddus o dan Lywydd Ffederasiwn Rwsia. Awdur y llyfr “Practical characterology gydag elfennau o ragweld a rheoli ymddygiad y “7 Radicals”.
37 I. Girkin. "Ditectif Castell Haldiborn"
38 Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol o Anhwylderau Meddyliol: DSM-IV. – 4ydd argraffiad, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0 %D0 %BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #cite_nodyn -DSM-5-2
39 Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Tramor yr Wcrain.
40 Mae Sergey Anatolyevich Zdrilyuk (arwydd galwad “Abwehr”, Mehefin 23, 1972, rhanbarth Vinnitsa, SSR Wcreineg) yn ffigwr milwrol gweithredol yng Ngweriniaeth Pobl Donetsk. Wedi cyrraedd Slavyansk fel rhan o grŵp Strelkov. Ar ôl graddio o ysgol filwrol, bu'n gwasanaethu yn y counterintelligence yr SBU a'r heddlu treth. Enillodd enwogrwydd yng ngwanwyn 2014 yn ystod protestiadau yn ne-ddwyrain yr Wcrain fel pennaeth gwrth-ddeallusrwydd Gweriniaeth Pobl Donetsk. Ers Mai 12, 2014 - Dirprwy Gomander y Lluoedd Arfog Gweriniaeth Pobl Donetsk.
41 Andrey Evgenievich Purgin (ganwyd Ionawr 26, 1972, Donetsk) - ffigwr cymdeithasol a gwleidyddol Donetsk, Cadeirydd Cyngor Pobl y DPR rhwng Tachwedd 14, 2014 a Medi 4, 2015, cyn y Dirprwy Gadeirydd cyntaf hwnnw ar Gyngor y Gweinidogion o y Weriniaeth o Fai 16 2014 Sylfaenydd mudiad Gweriniaeth Donetsk.
42 https://www.youtube.com/watch?v=bGhQCEeR2r4
43 Gwleidydd o Rwsia yw Leonid Eduardovich Slutsky (ganwyd Ionawr 4, 1968). Dirprwy Duma Gwladol y trydydd (1999-2003), pedwerydd (2003-2007), pumed (2007-2011) a chweched confocasiwn (ers 2011), aelod o garfan LDPR.
44 Mae Kopanka yn fenter ar gyfer cloddio glo yn anghyfreithlon trwy ddulliau chwarel neu dan ddaear. Maent yn gyffredin mewn ardaloedd lle mae mwyngloddio glo diwydiannol wedi dod i ben, ond mae cronfeydd glo yn parhau i fod yn gymharol agos i'r wyneb (brigiadau o byllau glo caeedig neu glofeydd segur).
45 Rinat Leonidovich Akhmetov – g. 1966 yn Donetsk. Mae'n cael ei ystyried y dyn cyfoethocaf yn yr Wcrain. Am gyfnod hir bu'n dwyn y teitl answyddogol o "feistr Donbass." Llywydd clwb pêl-droed Shakhtar, sylfaenydd y cwmni System Capital Management, dirprwy RADA Verkhovna o'r Wcráin o'r Blaid Rhanbarthau, sylfaenydd y Sefydliad Llywodraethu Effeithiol a Sefydliad elusennol Datblygu Wcráin. Cyn digwyddiadau 2014, ystyriwyd mai'r prif fiefdom oedd rhanbarth Donetsk gyda'r breswylfa yn Donetsk. Perchennog y rhan fwyaf o'r mentrau mwyaf proffidiol yn y rhanbarth.
46 http://fakty.ua/198962-rada-utochnila-zakon-o-dekommunizacii
47 Mwy am hyn yn y drydedd ran.
48 Mae penwaig coch (yn llythrennol “penwaig coch”) yn jargon gwasanaethau cudd-wybodaeth America yn weithrediad dadwybodaeth, symudiad dargyfeiriol sydd, oherwydd ei ddisgleirdeb a chyhoeddusrwydd, yn tynnu sylw oddi wrth brosesau eraill. Gall swyddogaeth arall y gweithrediad fod i anfri ar y syniad y mae'n cael ei ddatgan yn gyhoeddus.
49 http://crime.in.ua/statti/20140725/nasledstvennost
50 Alexander Glebovich Nevzorov - newyddiadurwr Sofietaidd a Rwsiaidd, gohebydd, cyflwynydd teledu, cyhoeddwr. Cyfarwyddwr, sgriptiwr a chynhyrchydd rhaglenni dogfen. Gwleidydd, dirprwy Dwma'r Wladwriaeth o bedwar confocasiwn (1993-2007). Cynghorydd i Gyfarwyddwr Cyffredinol Channel One (ers Mai 2016).
51 Konstantin Valerievich Malofeev – g. 1974 - Entrepreneur o Rwsia a dderbyniodd y teitl answyddogol o “oligarch Uniongred.” Pennaeth y cwmni buddsoddi Marshall Capital, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr grŵp Tsargrad a pherchennog y sianel deledu o'r un enw. sylfaenydd y St. Basil the Great Foundation, aelod o'r Comisiwn Patriarchaidd dros Faterion Teuluol ac Amddiffyn Mamolaeth, aelod o fwrdd ymddiriedolwyr y bartneriaeth ddi-elw “Safe Internet League”.
52 “Llogodd Rodnyansky Borodai “cyn-bennaeth y DPR” i ymladd yn erbyn Kolomoisky” // http://obozrevatel.com/politics/74230-rodnyanskij-nanimal-eks-premera-dnr-borodaya-dlya-borbyi-s- kolomojskim.htm
53 Milisia (o'r Lladin Milisia - byddin) - yn Rwsia yn ystod Rhyfel Rwsia-Prwsia 1806–1807. — milisia, wedi ei ddadfyddino ar ol Heddwch Tilsit. Ar ddiwedd y 19eg ganrif - dechrau'r 20fed ganrif. yn Kuban a Dagestan - milwyr afreolaidd.
Mae 54 Saur-Mogila yn domen yn ardal Shakhtarsky yn rhanbarth Donetsk, un o uchelfannau Crib Donetsk (277.9 m). Ar ben y twmpath roedd postyn gwarchod Cosac ac amddiffynfeydd o Ffrynt Mius. Ar ôl y Rhyfel Mawr Gwladgarol, crëwyd cyfadeilad coffa yn Saur-Mogila. Mae'r twmpath yn rhan o barc tirwedd rhanbarthol Donetsk Ridge.
Yn ystod yr ymladd ym mis Awst 2014, dinistriwyd y cyfadeilad coffa trwy sielio cyson. Daeth yn safle brwydrau ffyrnig rhwng milisia Donbass a Lluoedd Arfog Wcrain.
55 Evgeniy Eduardovich Mikhailov (g. 1963) – Llywodraethwr Rhanbarth Pskov o Ffederasiwn Rwsia o 1996 i 2004. Ar 29 Gorffennaf, 2014, fe'i penodwyd i swydd Gweinidog Cyngor y Gweinidogion - Rheolwr Materion y Gymdeithas. Cyngor Gweinidogion Gweriniaeth Pobl Donetsk. Bu’n gweithio yn y swydd hon tan fis Tachwedd 2014.
56 Cwrs ymladdwyr ifanc. Y cyfnod cychwynnol o wasanaeth milwrol i gadetiaid prifysgolion milwrol.
57 Geiriau o'r gân “Swyddogion” gan O. Gazmanov.
58 Rhai ardaloedd yn rhanbarthau Donetsk a Lugansk. Term o gytundebau Minsk.
59 Mawrth 18, 2014 ar diriogaeth canolfan ffotogrammetrig Cyfarwyddiaeth y Mordwyo Topograffig Milwrol Canolog Prif Gyfarwyddiaeth Cymorth Gweithredol Lluoedd Arfog Wcráin (uned filwrol A-3674, Gweriniaeth Crimea, Simferopol, Pobedy Avenue 213) yn ystod cymryd yr uned dan reolaeth lluoedd hunanamddiffyn Gweinyddiaeth Amddiffyn y Crimea, lladdwyd dau berson a chlwyfwyd dau o bobl - 1 wedi'i ladd ac 1 wedi'i anafu o'r uned filwrol ac 1 wedi'i ladd ac 1 wedi'i anafu o'r hunanamddiffyniad grymoedd.
60 Ukr. Cyfieithiad: “Annwyl gydweithwyr! Diolch am y cydymdeimlad! Rydym yn deall pa mor anodd yw hi i chi yno pan fydd holl reolau’r gwasanaeth cudd yn cael eu hanwybyddu, pobl “o’r stryd” yn cael eu penodi i swyddi, a phopeth sydd wedi’i ddatblygu dros flynyddoedd lawer o wasanaeth yn mynd o chwith. Cydymdeimlwn yn ddiffuant â chi. Yr un yw’r bobl ym mhobman, boed yn Transcarpathia neu’r Crimea, ac fe dyngasom lw i’w hamddiffyn, ni waeth beth oedd y gost. Ond mae pobol y Crimea eisiau un peth - heddwch, llonyddwch, cytgord a pharch at eu hawliau cyfreithlon i iaith, diwylliant a diogelwch. Rydym yn parhau i fod yn driw i'n llw. Crimea yw ein cartref. Nid yw pobl yn cael eu saethu yma, nid yw pobl yn cael eu harteithio, nid ydynt yn cael eu cywilyddio am eu barn eu hunain, ac nid oes neb yn ystyried cynrychiolwyr asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn fradwyr. Am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer, cânt eu cefnogi'n gynnes gan y bobl. Yn anffodus, nid oes unrhyw beth tebyg mewn rhanbarthau eraill o Wcráin. Annwyl gydweithwyr, dymunwn ddygnwch a dewrder i chi, oherwydd i lawer o swyddogion gonest SBU, mae treialon anodd am anrhydedd ac urddas o'n blaenau o hyd.”
61 Adran Gweithrediadau a Thechnegol.
62 Garrote (Sbaeneg garrote, dar garrote – troelli, tynhau; gweithredu) – offeryn i dagu person. Mae dau brif ddefnydd: offeryn dienyddio ac artaith a math o arf â llafn. Fe'i gwneir fel arfer o linyn cryf 30-60 cm o hyd gyda dolenni ynghlwm wrth ei ben.
63 http://uapress.info/ru/news/show/77432
64 Vladislav Yurievich Surkov – cynorthwyydd i Lywydd Ffederasiwn Rwsia.
65 “Os na fyddwn ni'n dal y ddinas, byddwn ni i gyd yn marw, mae hyn yn gwbl ddealladwy. Addewais, ac addawodd fy mhobl, na fyddwn yn gadael Slavyansk...” - meddai Strelkov” // , – i-moi-lyudi-obeschali, – beth...
Mae 66 Chernomorskoye ( Chornomorske Wcreineg; hyd at 1945 - Chabanka , tan 1988 - Gvardeyskoye ) yn anheddiad trefol yn ardal Kominternovsky yn rhanbarth Odessa yn yr Wcrain.
67 Grŵp sabotage a rhagchwilio (yn ôl terminoleg Sofietaidd, roedd yn arferol i DRG ddynodi'r gelyn, ac RDG - grŵp rhagchwilio a sabotage - ar gyfer eu lluoedd eu hunain).
68 Pentref yn ardal Yasinovatsky yn y DPR yw Peski. Ger maes awyr Donetsk. O'r pentref hwn, roedd magnelau Wcreineg yn tanio'n rheolaidd at dargedau sifil y DPR, ac yn bennaf dinas Donetsk.
69 Ymladd yn ardal Debaltsevo, “crochan Debaltsevo”, “Arc Debaltsevo” - gelyniaeth dwys ar raddfa fawr ym mis Ionawr-Chwefror 2015 yn ardal dinas Debaltsevo ar ôl terfyniad gwirioneddol y cadoediad. Parhaodd yr ymladd yn ardal Debaltsevo ar ôl i Ail Gytundeb Minsk ddod i ben ar Chwefror 12, wrth i arweinwyr gweriniaethau’r bobl ddatgan bod y diriogaeth hon yn “rhanbarth mewnol” o’r DPR ac felly nid yw’r cytundeb yn berthnasol iddo. Daeth yr ymladd i ben gydag enciliad milwyr Wcrain, daeth dinasoedd Debaltsevo, Uglegorsk a'r cyffiniau dan reolaeth y DPR.
Mae 70 NSV "Utes" (Mynegai GRAU - 6P11) yn gwn peiriant trwm Sofietaidd 12.7-mm, wedi'i gynllunio i frwydro yn erbyn targedau arfog ysgafn ac arfau tân, i ddinistrio personél y gelyn a dinistrio targedau aer.
71 Slang milwrol. Cargo “100” – bwledi. “Dau ganfed” – marw, “tri chanfed” – clwyfedig, “pedwar canfed” – sioc siel. Weithiau maen nhw'n nodi “pum canfed” - meddwon, diffeithwyr, llwfrgi.
72 “Donetsk yn taflu’r ddinas, ardal Kuibyshevsky 02/03/2015” // https://www.youtube.com/watch?v=jY66qBmqY6c
73 Cyn ymosodiad Debaltsevo.
